Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Espesyal na isyu 
Disyembre 26, 2003 
www. philippinerevolution.org 


Mapangahas na isulong 

ang rebolusyong Pilipino sa gitna 
ng lumulubhang krisis ng daigdig 
at ng bansa 


Mensahe sa ika-35 anibersaryo haharing sistema ng malalaking kumprador at pangi- 


. . Iso noong maylupa. 
ng Partido Komunista ng Pilipinas Ang nakamit nating mga tagumpay ay lubos na pi- 


naggugulan ng pagpupunyagi, pakikibaka at mga sak- 
ripisyo. Kaugnay nito, pinupuri namin ang lahat ng 
mga kadre at kasapi ng Partido, mga Pulang 
kumander at 

| mandirigma, 
mga aktibis- 
tang masa at 
ang buong 
sambayanan 
sa lahat ng 


ni Kasamang Armando Liwanag 
Tagapangulo, Komite Sentral 
Partido Komunista ng Pilipinas 


ta ng Pilipinas, ikinararangal kong iparating ang 

pinakamilitanteng pagbati ng rebolusyonaryong 
pakikiisa sa lahat ng mga kasama, kaibigan at sa ma- 
lawak na masa ng sambayanan sa okasyon ng ika-35 
anibersaryo ng muling pagtatatag ng Partido sa 
teoretikong pamamatnubay ng Marxismo-Leninis- 
mo-Maoismo at batay sa kasaysayan at 
kasalukuyang kalagayan ng Pilipi- , 
nas. kaa 

Buong-galak nating ipinagdi- 

riwang ngayon ang malalaking ta- 
gumpay na naipon ng ating Parti- 
do sa loob ng mahabang pana- 
hon, gayundin ang mga bagong 
tagumpay na nakamit sa ilalim ng 
Tatlong Taong Plano para sa 1999- 
2002 at nitong isang taon sa ila- 
lim ng Tatlong Taong Plano pa- A 12 KA 
ra sa 2003-2005. May matibay @ CAN 
tayong tuntungan para ma- | 
pangahas na isulong ang re- A PA | 
bolusyong Pilipino sa gitna BNS l 
ng lumulubhang krisis ng 15 Pr 
pandaigdigang sistemang ka- W B, 
pitalista at ng lokal na nag- 


S a ngalan ng Komite Sentral ng Partido Komunis- 


M 


N 


kanilang mga rebolusyonaryong 
pagsisikap. Ipinapahayag namin 
ang pinakamataas na parangal sa 
mga rebolusyonaryong martir at 
bayani. 

Napatunayan ng Partido ang 
katayuan nito bilang abanteng des- 
takamento ng rebolusyonaryong 
proletaryado sa Pilipinas at bilang 
pwersang namumuno sa rebolu- 
syong Pilipino sa pamamagitan ng 
pagtataguyod sa Marxismo-Leni- 
nismo-Maoismo, pagsusulong sa 
pangkalahatang linya ng bagong- 
demokratikong rebolusyon sa pa- 
mamagitan ng matagalang dig- 
mang bayan, at pagpapalawak at 
pagkokonsolida sa organisasyon ng 
Partido alinsunod sa prinsipyo ng 
demokratikong sentralismo. 

Ikinararangal ng Partido ang 
matagumpay na paglulunsad ng 
digmang bayan sa loob ng 35 taon 
sa isang bansang may estratehi- 
kong importansya para sa imperya- 
lismong US. Magkasamang kinaya 
at napangibabawan ng Partido at 
ng sambayanang Pilipino ang ma- 
bibigat na pahirap ng imperyalismo 
at reaksyon, kabilang ang 14 na ta- 
on ng pasistang diktadurang Mar- 
cos at ang tuluy-tuloy na iba't 
ibang anyo ng interbensyong mili- 
tar ng US sa mga sumunod na rehi- 
men. 

Naipakita natin na matagum- 
pay na makapaglulunsad ng mata- 
galang digmang bayan sa isang 
malakolonyal at malapyudal na 
bansang nasa palagiang krisis. Ang 
ating rebolusyonaryong kilusan ay 


nasa unahan ngayon ng mga kilu- 
san sa pambansang pagpapalaya sa 
daigdig at marubdob nating hina- 
hangad na mas marami pang bayan 
ang maglunsad ng armadong rebo- 
lusyon. Determinado tayong lubu- 
sin ang bagong-demokratikong re- 
bolusyon gaano man katagal ito 
abutin at kapagdaka'y tumuloy sa 
sosyalistang rebolusyon. 

Habang nagkakagulo noon ang 
mga bansang pinaghaharian ng 
mga rebisyunista at iwinawaksi ng 
mga naghaharing rebisyunista ang 
kanilang mga karatulang komunista 
at sosyalista at hibang nilang isi- 
nasapribado ang mga pag-aaring 
publiko, inilalako naman ng mga 
imperyalista, mga lokal na reaksyu- 
naryo at mga rebisyunista at 
Trotskyistang taksil ang kasinunga- 
lingan na ang Partido at kilusang 
masa ay nawalan na raw ng mapag- 
kukunan ng inspirasyong ideolohi- 
kal at suportang materyal. 

Nagulantang ang mga kontra- 
rebolusyonaryo nang ilunsad ng 
Partido ang Ikalawang Dakilang Ki- 
lusang Pagwawasto at muling pag- 


1. Nag-iibayong lakas ng Partido 


uong-sigasig nating isinasaka- 

tuparan ang Tatlong Taong Pla- 
no para sa 2003-2005 upang pala- 
kasin pa ang Partido sa ideolohiya, 
pulitika at organisasyon, itaas ang 
antas ng digmang bayan at laha- 
tang-panig na sumulong. Ginagawa 
nating tuntungan ang mga tagum- 


2 


pay na nakamit sa takbo ng Ikala- 
wang Dakilang Kilusang Pagwawas- 
to at ng Tatlong Taong Plano para 
sa 1999-2002. 

Patuloy tayong humahalaw ng 
inspirasyon sa Unang Dakilang Ki- 
lusang Pagwawasto na inilunsad 
noong 1967 at sa Ikalawang Daki- 


tibayin ang anti-rebisyunistang 
pusisyon nito, punahin at itakwil 
ang mga rebisyunistang taksil at 
mga ayaw-magwastong oportunista 
at pagkatapos ay batikusin at itak- 
wil ang “bagong kaayusang panda- 
igdig,” globalisasyon ng “malayang 
pamilihan,” at iba't ibang kabula- 
anang anti-komunista na balot sa 
lenggwaheng petiburges. 

Sa pamamagitan ng pagtatagu- 
yod sa Marxismo-Leninismo-Maois- 
mo, pamumuno sa ibayong pagsu- 
long ng rebolusyong Pilipino at 
pagpapahayag ng paninindigan ka- 
ugnay ng mga usaping pandaigdig, 
signipikanteng nakapag-ambag ang 
ating Partido sa mga pagsisikap ng 
pandaigdigang kilusang komunista 
at ng malawak na kilusang anti-im- 
peryalista para kontrahin ang may 
maraming anyo ng opensiba ng 
mga imperyalista at nakamit nito 
ang pagkilala, paggalang, pagsu- 
suportahan at pagtutulungan ng 
mga partido komunista at parti- 
dong manggagawa at ng proleta- 
ryado at mamamayan sa pandaigdi- 
gang saklaw. 


lang Kilusang Pagwawasto na ini- 
lunsad noong 1992. Ang mga kilu- 
sang pagwawastong ito ay kapwa 
nakapagpalakas at muling nagpala- 
kas sa Partido sa ideolohiya, puliti- 
ka at organisasyon. Pinuna at iwi- 
nasto ng Unang Dakilang Kilusang 
Pagwawasto ang malalaking kama- 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2003 


lian mula 1930 at humantong ito 
sa muling pagtatatag ng Partido 
noong 1968. Pinuna at iwinasto 
naman ng Ikalawang Dakilang Kilu- 
sang Pagwawasto ang malalaking 
kamalian mula 1980 at humantong 
ito sa pagpapanibagong-sigla ng 
Partido sa loob ng mahigit isang 
dekada hanggang ngayon. 

Lahat ng mga organo, yunit at 
indibidwal na kasapi ng Partido ay 
nasa tuluy-tuloy na proseso ng 
pag-aaral at paggagap sa teorya at 
praktika ng Marxismo-Leninismo- 
Maoismo. Kaya naisaloob nila ang 
proletaryong rebolusyonaryong pa- 
ninindigan, pananaw at pamamara- 
an. Taglay nila ang sandata para 
punahin at iwaksi ang suhetibismo, 
sa anyo man ng rebisyunismo, em- 
pirisismo o dogmatismo. 

Kaya nilang isanib ang mga sa- 
ligang prinsipyo ng Marxismo-Leni- 
nismo sa kongkretong kalagayan at 
kongkretong praktika ng rebolu- 
syong Pilipino. Naging mapagpasya 
ang Ikalawang Dakilang Kilusang 
Pagwawasto sa kanilang pagkatu- 
to. Mayamang aralin ang mga pag- 
lalagom na isinagawa kaugnay nito 
ng mga organong namumuno at is- 
tap ng Partido sa iba't ibang antas 
at ng mga yunit ng Partidong gu- 
maganap ng gawain sa iba't ibang 
tipo ng teritoryo, iba't ibang tipo 
ng tungkulin at iba't ibang tipo ng 
organisasyong masa. 

Higit kailanman, lahat ng kadre 
at kasapi ng Partido ay inoobligang 
magsagawa ng mga panlipunang 
pagsisiyasat kaugnay ng kanilang 
gawaing masa at matuto mula rito, 
magtasa ng kanilang gawain at 
magsagawa ng pagpuna at pagpu- 
na-sa-sarili upang itaas ang antas 
ng kanilang kaalaman at paghusa- 
yin ang kanilang gawain at estilo 
ng paggawa. Ang mga organo at 
yunit ng Partido ay nagdardaos ng 
mga pulong pag-aaral kaugnay ng 
kasalukuyang gawain, matagalang 
mga isyu at mga piling babasahin. 

Laging idinaraos ang mga por- 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2003 


mal na kurso sa batayan, intermed- 
ya at abanteng antas. Ang bata- 
yang kurso ay naglalayong tiyakin 
na bawat kasapi ng Partido ay na- 
kakukuha ng batayang edukasyon 
sa Marxismo-Leninismo at sa rebo- 
lusyong Pilipino. Ang intermedyang 
kurso ay naglalayong bigyan ang 
mga kadre ng malalim na kaalaman 
hinggil sa kasalukuyang rebolusyon 
at magsagawa ng komparatibong 
pag-aaral. Ang abanteng kurso ay 
naglalayong ipamilyarisa ang mga 
kadre ng Partido sa 
mga klasikong latha- 
lain ng Marxismo- 
Leninismo hinggil sa 
pilosopiya, ekonom- 
yang pampulitika at 
estratehiya at takti- 
ka at obligahin si- 
lang magsuri ng mga 
mayor na problema 
sa Pilipinas at sa da- 
igdig. 
Nakapaglabas 
ang Partido ng ma- 
hahalagang dokumentong may teo- 
retiko at praktikal na kabuluhan 
para sa edukasyon ng mga kasapi 
ng Partido. Naglaman ang mga ito 
ng kritika sa modernong rebisyu- 
nismo at pagbagsak ng mga esta- 
dong pinagharian ng mga rebisyu- 
nista, mga saligang katangian ng 
monopolyo kapitalismo, globalisa- 
syon ng “malayang pamilihan,” 
pagka-agresibo ng mga “neo-kon- 
serbatibo” at iba't ibang tipo ng 
anti-komunismong petiburges, ka- 
bilang ang neo-Kautskyismo at 
Trotskyismo. Ang Partido ay kinila- 
la ng mga partido komunista at 
mga progresibong organisasyon sa 
ibang bansa dahil sa mga teoretiko 
at pampulitikang pagsusuri nito. 
Mapagpasya at militanteng isi- 
nusulong ng Partido ang pangkala- 
hatang pampulitikang linya ng ba- 
gong-demokratikong rebolusyon sa 
pamamagitan ng matagalang dig- 
mang bayan laban sa imperyalis- 
mong US at mga lokal na nagsasa- 


Kaya nilang isanib di 
ang mga saligang 
prinsipyo ng 
Marxismo-Leninismo ®t 
sa kongkretong 
kalagayan at 
kongkretong praktika 
ng rebolusyong 
Pilipino. 


mantalang uring malalaking kum- 
prador at panginoong maylupa. 
Nagkakaisa ang lahat ng kadre at 
kasapi ng Partido sa paglulunsad 
ng demokratikong rebolusyon sa 
pamumuno ng proletaryado bilang 
tugon sa kagyat na kalagayang ma- 
lakolonyal at malapyudal nang may 
matagalang pagtanaw sa sosyalis- 
tang rebolusyon. 

Ang kabulaanang pinalaganap 
ng mga reaksyunaryo at ayaw mag- 
wastong mga oportunista na ang 

Pilipinas ay hindi 

na malapyudal kun- 
umabot na sa 
mataas na antas ng 
industriyalisasyon 
urbanisasyon 
mula noong pana- 
hon ng malaking 
kumprador na pasis- 
tang rehimeng Mar- 
cos, ay ganap nang 
napasubalian sa ha- 
rap ng atrasadong 
kalagayang agraryo 
na inilantad ng lumulubha at luma- 
lalim na krisis. Ang kasinungali- 
ngang lipas na ang mga usapin ng 
pambansang soberanya at patrimo- 
nya ay ganap na ring napasubalian 
habang kinukumpronta ng malawak 
na masa ng sambayanan ang ma- 
pandambong na katangian ng glo- 
balisasyon ng “malayang pamili- 
han” at ang lagim ng imperyalis- 
tang terorismo at mga gerang agre- 
syon. 

Salamat sa Ikalawang Dakilang 
Kilusang Pagwawasto, tumaas nang 
higit kailanman ang kakayahan ng 
Partido na pag-aralan ang petibur- 
ges na panlipunang batayan ng 
mga Kanan at “Kaliwang” oportu- 
nistang kamalian at tunguhin at 
matutunan ang epektibong pagba- 
ka at pagsugpo sa mga ito. Ang ta- 
gumpay natin laban sa oportunis- 
mo, repormismo, rebisyunismo at 
likidasyunismo sa loob ng Partido 
ay nagpabilis sa paglaki ng Partido 
at ng rebolusyonaryong kilusang 


3 


masa. Ibayo pang nagpakabulok 
ang mga ayaw magwastong oportu- 
nista at mga rebisyunistang taksil 
at lubusan na silang nagladlad bi- 
lang mga espesyal na ahente ng 
kaaway. 

Tuluy-tuloy na iniugnay ng Par- 
tido ang uring manggagawa sa 
uring magsasaka sa pamamagitan 
ng pagsalig pangunahin sa mga 
maralitang magsasaka at mangga- 
gawang bukid, pagkabig sa mga 
panggitnang magsasaka, pagnyu- 
tralisa sa mayayamang magsasaka 
at pagsamantala sa mga kontradik- 
syon sa pagitan ng mga naliliwana- 
gan at mga despotikong pangino- 
ong maylupa upang ihiwalay at 


wasakin ang kapangyarihan ng mga 


despotiko. Ito ang 
rebolusyonaryong 
linyang makauri ng 
Partido sa pagsusu- 
long ng antipyudal 
na demokratikong 


rebolusyon, sa 
paglulunsad ng 
matagalang dig- 


mang bayan, sa 
pagpapatupad ng 
reporma sa lupa at 
sa pagtatayo ng 
mga organo ng ka- 
pangyarihang pam- 
pulitika at mga organisasyong ma- 
sa sa kanayunan. 

Laging tumatalima ang Partido 
sa estratehikong linya ng paglulun- 
sad ng digmang bayan sa loob ng 
mahabang panahon sa pamamagi- 
tan ng pagkubkob sa kalunsuran 
mula sa kanayunan at pag-iipon ng 
lakas hanggang kayanin nang 
agawin ang kalunsuran. Sa pamu- 
muno ng Partido, nag-iipon ng ar- 
madong lakas ang Bagong Hukbong 
Bayan sa pamamagitan ng paglu- 
lunsad ng mga taktikal na opensiba 
sa kasalukuyang yugto ng estrate- 
hikong depensiba. Naglulunsad ito 
ng masinsin at malaganap na paki- 
kidigmang gerilya batay sa papala- 
wak at papalalim na baseng masa. 


4 


Sa kalakha'y nakumpleto na nito 
ang maagang subyugto ng estrate- 
hikong depensiba at kasalukuyan 
nang nasa proseso ng pagsisimula 
ng gitnang subyugto. 

May libu-libo itong Pulang 
mandirigma na may mga ripleng 
awtomatik at iba pang malalakas 
na armas. Dumaan na sila sa pagsa- 
sanay pulitiko-militar at subok na 
sa labanan at sa gawaing masa. 
Dumami sila sa taunang tantos na 
10-15% mula 1999 hanggang 2001 
kaagapay ng pagdami ng malalakas 
na riple sa taunang tantos na 11- 
16% sa gayunding panahon. Ga- 
yunman, mas marami pa rin ang 
mga Pulang mandirigma kaysa mga 
baril sa resyong 3:2. Kaya nariyan 
ang mahigpit na 
pangangailangang 
sumamsam ng dag- 
dag pang mga baril 
sa pamamagitan ng 
mga taktikal na 
opensiba. 

Kumikilos ang 
BHB sa 128 lara- 
ngang gerilyang 
sumasaklaw sa mil- 
yun-milyong ma- 
mamayan. Mata- 
tagpuan ito sa 
8,000 baryo o ha- 
los 20% ng lahat ng baryo. Nasa 
makabuluhang bahagi ito ng 700- 
800 bayan at lunsod (humigit-ku- 
mulang 50% ng kabuuang bilang) 
at nasa mahigit 90% ng mga pru- 
binsya. Sa direksyon ng Partido, 
sadyang nagdahan-dahan ang huk- 
bong bayan sa pagpaparami ng 
mga larangang gerilya (kumpara sa 
mataas na tantos ng pagdami no- 
ong huling hati ng dekada 1990) 
upang mapalawak at makonsolida 
ang bawat larangang gerilya. 

Bigo ang kaaway sa mga layu- 
nin ng patakarang todo-gera at 
pagkokonsentra ng mga pwersang 
militar sa 12 piling larangang geril- 
ya mula 2001. Patuloy na lumalaki 
at hindi masupil ang rebolusyonar- 


yong kilusan. Makapagkokonsentra 
ang kaaway ng mga pwersang mili- 
tar sa 12 larangang gerilya at ma- 
kagagawa ng lahat ng klase ng ka- 
hayupan laban sa mamamayan. 
Ngunit sa mahigit 110 larangang 
gerilya gayundin sa mga bagong 
erya, ang BHB ay ibayo pang maka- 
pagpapalakas, makagaganap ng re- 
bolusyonaryong gawain at maka- 
paglulunsad ng mga taktikal na 
opensiba. 

Pinakamataas na prayoridad 
ang ibinibigay ng Partido sa pagtu- 
pad sa rebolusyonaryong patakaran 
sa reporma sa lupa upang tugunan 
ang kahilingan ng mga magsasaka 
para sa lupa, na siyang panguna- 
hing nilalaman ng demokratikong 
rebolusyon. Bukod sa kampanya sa 
reporma sa lupa, naglulunsad rin 
ang Partido ng mga kampanya para 
organisahin at bigyang-edukasyon 
ang masa, pataasin ang produk- 
syon, pahusayin ang kalagayang 
pangkalusugan at pangkalinisan, 
sanayin ang mamamayan sa pagta- 
tanggol sa sarili, ibsan o pawiin 
ang iliterasiya, itaguyod ang mga 
pangkulturang aktibidad, resolba- 
hin ang mga alitan sa hanay ng 
mamamayan at iba pa. 

Sistematikong itinatayo ng Par- 
tido ang baseng masa ng rebolu- 
syon. Kabilang dito ang mga lokal 
na organo ng kapangyarihang pam- 
pulitika at mga organisasyong ma- 
sa. Ang mga lokal na organo ng ka- 
pangyarihang pampulitika ang tu- 
matayong demokratikong gubyer- 
nong bayan. Ito ang rebolusyonar- 
yong gubyerno ng mga manggaga- 
wa at magsasakang sangkot sa 
isang gera sibil laban sa reaksyu- 
naryong gubyerno ng malalaking 
kumprador at panginoong maylupa. 
Sinusuportahan sila ng mga orga- 
nisasyong masa ng mga manggaga- 
wa, magsasaka, kababaihan, kaba- 
taan at iba pa at ng malawak na 
masa ng sambayanan. Ang kasapi- 
an ng mga organisasyong masang 
ito ay aabot sa daan-daang libo at 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2003 


lumaki sa abereyds na taunang tan- 
tos na 19.4% mula 1999 hanggang 
2001. 

Ang mamamayan ang hindi ma- 
tutuyong bukal ng lakas ng Partido 
at hukbong bayan. Ang pinakama- 
huhusay nilang mga anak ay suma- 
sama sa mga rebolusyonaryong 
pwersa. Kusa silang nag-aambag 
ng mga rekurso kapag nakikina- 
bang sila sa reporma sa lupa, pag- 
taas ng sahod, mas mataas na pro- 
duksyon, mas magandang presyo 
ng kanilang mga produkto, eduka- 
syong masa, pangangalaga sa kalu- 
sugan, mga pangkulturang aktibi- 
dad, panloob na seguridad at de- 
pensa. Ang patakaran sa pagbubu- 
wis ng demokratikong gubyernong 
bayan ay naglalayong lumikom ng 
mga rekurso para sa panlipunang 
kapakinabangan ng mamamayan. 

Kinokoordina ng Partido ang 
mga rebolusyonaryong pwersa at 
mamamayan sa kalunsuran at kana- 
yunan. Upang maisakatuparan ang 
koordinasyong ito, gumagamit ang 
Partido ng mga ligal at iligal na pa- 
mamaraan. Umiiral at dumarami 
ang mga grupo ng Partido sa mga 
ligal na institusyon at organisa- 
syon, kabilang yaong reaksyunar- 
yo. Laging nagsusumikap ang Par- 
tido na bigyang-kakayahan ang ar- 
madong rebolusyonaryong kilusan 
at ang ligal na kilusang masa para 
makasulong sa kani-kanilang para- 
an laban sa mga moog ng reak- 
syon. 

Matagumpay na natutupad ng 
Partido ang patakaran nito sa paki- 
kipagkaisang prente. Upang higit 
na palakasin ang saligang alyan- 
sang manggagawa-magsasaka, 
nagbubuo ito ng iba pang mga 
anyo ng alyansa. Ang mga ito ay 
ang alyansa ng mga progresibong 
pwersa na kinabibilangan ng ma- 
sang anakpawis at ng petiburge- 
syang lunsod, ang alyansa ng mga 
patriyotikong pwersa na kinabibila- 
ngan ng mga unang nabanggit at 
ng panggitnang burgesya at ang 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2003 


pansamantala at mabuway na paki- 
kipag-alyansa sa ilang seksyon ng 
mga reaksyunaryo sa layuning ihi- 
walay at gapiin ang kaaway. 

Ang patakaran at mga taktika 
ng Partido sa pakikipagkaisang 
prente ay naglalayong suhayan at 
suportahan ang rebolusyonaryong 
armadong pakikibaka at pukawin 
ang milyun-milyong mamamayan 
lampas sa kasalukuyang bilang ng 
mamamayan sa mga organisadong 
rebolusyonaryong pwersa upang lu- 
mahok sa iba't 
ibang anyo ng paki- 
kibaka at bumangon 
sa mga aksyong ma- 
sa. Kapag mas mala- 
wak ang alyansa, 
mas epektibo ni- 
tong maihihiwalay 
at mapahihina ang 
kaaway. Sa karana- 
san, matagumpay 
nang nagamit ng 
Partido ang pinaka- 
malawak na tipo ng 
alyansa upang ihi- 
walay at ibagsak ang pasistang re- 
himeng Marcos noong 1986 at ang 
tiwaling rehimeng Estrada noong 
2001. Ang lakas at karanasang na- 
kamit sa pagpapabagsak sa parti- 
kular na mga naghaharing pangka- 
tin ay maaaring humantong sa pag- 
papabagsak sa bulok na naghaha- 
ring sistema sa hinaharap. 

Ang demokratikong kilusang 
masa ng mga manggagawa, magsa- 
saka, mangingisda, maralitang lun- 
sod, pambansang minorya, kababa- 
ihan, kabataan, propesyunal, reli- 
hiyoso, negosyante at iba pa ay 
nagsasagawa ng pinakamahahala- 
gang anyo ng ligal na pakikibaka. 
Nagsasagawa ang kilusang masa ng 
napapanahong mga opensiba sa 
propaganda at aksyong masa kaug- 
nay ng mga palagian gayundin ng 
maiinit na isyung multisektoral at 
sektoral. Ang iba pang anyo ng li- 
gal na pakikibaka ay ang pagta- 
tanggol sa mga karapatang-tao ma- 


Taun-taon ay lumaki 
ang organisasyon ng 
Partido dahil sa 
mahigpit nitong 
pagtalima sa 
prinsipyo ng 
demokratikong 
sentralismo at 
pagbaka kapwa sa 
burukratismo at 
anarkiya. 


ging sa mga reaksyunaryong korte, 
ang usapang pangkapayapaan sa 
pagitan ng Gubyerno ng Republika 
ng Pilipinas (GRP) at ng National 
Democratic Front of the Philippines 
(NDFP) at ang nalalapit na reaksyu- 
naryong eleksyon. 

Sa rebolusyonaryong pananaw, 
ang mga ligal na anyo ng pakikiba- 
ka ay itinuturing ng Partido bilang 
paraan para ilantad ang kabulukan 
ng naghaharing sistema, palagana- 
pin ang pangkalahatang linya ng 
bagong-demokrati- 
kong rebolusyon, ib- 
san ang pang-aapi 
at pagsasamantala 
hanggang sa isang 
antas at, kung hindi 
maaaring ibsan, hi- 
kayatin ang mama- 
mayan na mag-isip 
at kumilos sa para- 
ang rebolusyonaryo. 
Ang mga patriyotiko 
at progresibong or- 
ganisasyong masa 
ang pinakadesidido 
at pinakamilitante sa pakikibaka 
para sa pambansang kasarinlan at 
demokrasya. 

Taun-taon ay lumaki ang orga- 
nisasyon ng Partido dahil sa ma- 
higpit nitong pagtalima sa prinsi- 
pyo ng demokratikong sentralismo 
at pagbaka kapwa sa burukratismo 
at anarkiya. Ang sentralisadong pa- 
mumuno ay nakabatay sa demokra- 
sya at ang demokrasya naman ay 
ginagabayan ng sentralisadong pa- 
mumuno. Lahat ng mga namumu- 
nong organo, yunit at indibidwal 
na kasapi ay yumayabong sa bu- 
hay-Partidong balansyado ang dis- 
plina at kalayaan. 

May ilampung libo ang pam- 
bansang kasapian ng Partido. Lu- 
maki ito sa pamamagitan ng pag- 
rekrut sa pinakasulong na mga ele- 
mento sa armadong rebolusyonar- 
yong kilusan at ligal na demokrati- 
kong kilusang masa. Kaya napahig- 
pit at napalalim pa nito higit kai- 


5 


lanman ang malapit na ugnay sa 
masang anakpawis ng mga mang- 
gagawa at magsasaka. Mulat na 
mulat itong paramihin ang mga ka- 
saping mula sa uring manggagawa 
at magsasaka upang patatagin ang 
rebolusyonaryong saligan at kata- 
ngian nito. 

Ipinupundar ng Partido ang or- 
ganisasyunal na lakas nito sa pa- 
mamagitan ng pagtatayo ng mga 
sangay sa mga lokalidad at lugar ng 
trabaho at paghahalal ng mga na- 
mumunong organo mula sa antas- 
sangay pataas. Kaalinsabay, nagbu- 
buo ito ng mga grupo ng Partido sa 
loob ng iba't ibang tipo ng organi- 
sasyong masa at institusyon. Bi- 
lang pangunahing organisasyon ng 
Partido, ang Bagong Hukbong Ba- 
yan ay may malaking proporsyon ng 
mga kasapi ng Partido. Dagdag di- 
to, araw-araw ay sama-samang na- 
mumuhay at gumaganap ng gawain 
ang mga Pulang kumander, upisyal 


pampulitika at Pulang mandirigma. 

Ang pinakamahihirap at pina- 
kamapanganib na mga tungkulin ay 
nasa kanayunan, laluna sa mga la- 
rangang gerilya. Sistematikong hi- 
nihikayat ng Partido ang mga kad- 
re at kasapi nitong nagmula sa ha- 
nay ng mga manggagawa at naka- 
pag-aral na kabataan na lumahok 
sa rebolusyonaryong pakikibaka sa 
kanayunan. Taglay nila ang kakaya- 
hang pulitikal at teknikal para ita- 
as ang antas ng gawain at pakiki- 
baka. Ang mga aktibistang masang 
nagnanais na sumapi sa Partido ay 
hinihikayat at inoobliga ring tumu- 
ngo sa kanayunan upang matuto sa 
pakikibaka roon at maglingkod sa 
sambayanan. 

Mulat ang Partido sa tungkulin 
nitong hikayatin ang kababaihan 
na umanib sa hanay nito. Higit 
itong lumakas sa pamamagitan ng 
pagpapalaki sa porsyento ng kaba- 
baihan sa kasapian ng Partido at sa 


2. Lumulubhang pambansang krisis 


Ar ay lumulubha ang 
sosyo-ekonomikong krisis ng 
naghaharing sistema. Lahat ng 
mga mayor na palatandaan ay ma- 
linaw na nagpapakitang lumulubog 
ang malapyudal na ekonomya. Ang 
sagad na pangangayupapa ng rehi- 
meng Macapagal-Arroyo sa pataka- 
ran ng US sa globalisasyon ng “ma- 
layang pamilihan” ay ibayo pang 
nagsadlak sa ekonomya ng Pilipi- 
nas sa pagkabangkrap at depre- 
syon. Ipinagwalambahala na ng re- 
himen ang paggigiit ng mamama- 
yan ng soberanya sa ekonomya, pa- 
ngangalaga sa pambansang patri- 
monya, reporma sa lupa at pam- 
bansang industriyalisasyon at wa- 
lang kasimbilis nitong sinalanta 
ang ekonomya. 

Ang produksyong agrikultural 
at ang limitadong manupaktura pa- 
ra sa lokal na konsumo ay itinutu- 
lak pababa ng mas mataas na gas- 


6 


tos sa imported na kagamitan, 
panggatong at mga sangkap at ng 
pagbaha ng mga sobrang produkto 
mula sa ibang bansa. Gayundin, 
ang produksyon ng hilaw na mater- 
yales (agrikultural at mineral) at 
mga pang-eksport na malamanu- 
pakturang may mababang dagdag- 
halaga ay naitulak pababa ng pan- 
daigdigang sobrang produksyon ng 
gayong tipo ng mga produkto at ng 
pagbagsak ng presyo ng mga pro- 


mga namumunong organo. Ang pa- 
palaking papel ng kababaihan sa 
loob ng Partido ay nagsisilbing 
inspirasyon sa kababaihan gayun- 
din sa kalalakihan sa pangkalaha- 
tan, at kung wala ito, may mawa- 
walang mahahalagang kakayahan 
at antas ng epektibidad na kapaki- 
pakinabang sa Partido. 

Dulot ng mas malaki at mas de- 
kalidad na kasapian kaysa nakara- 
an, nakagaganap ang Partido ng 
mas maraming klase ng tungkulin 
at sa paraang mas mahusay kaysa 
nakaraan. Sa higit pa nitong pagla- 
kas sa organisasyon, nasa pusiyon 
ang Partido para mas mabisang pa- 
munuan ang proletaryado at mama- 
mayan sa mapangahas na pagsusu- 
long sa rebolusyong Pilipino sa git- 
na ng lumulubhang krisis ng pan- 
daigdigang sistemang kapitalista 
at ng lokal na naghaharing sistema 
ng malalaking kumprador at pangi- 
noong maylupa. 


duktong ito nang di-hamak na mas 
mababa sa ginagastos sa produk- 
syong nakasalig sa import. 

Ang importasyon ng mga pro- 
dukto para sa lokal na konsumo ng 
karaniwang mamamayan at ng mga 
luho ng matataas na burukrata at 
nagsasamantalang uri at ang pag- 
sustento sa mga operasyong buru- 
kratiko at militar ng reaksyunar- 
yong gubyerno ay tinutustusan ng 
napakabigat na pagtaas ng buwis, 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2003 


lokal na publikong pangungutang 
(upang abonohan ang lumalaking 
depisit sa badyet) at utang panla- 
bas (pangunahin para punan ang 
laging lumalaking depisit sa kala- 
kalan). 

Maging ang mga upisyal sa pi- 
nansya ng reaksyunaryong gubyeno 
ay umaaming may krisis sa pinan- 
sya. Umabot na sa P5.162 trilyon 
ang kabuuang utang, mas malaki 
kaysa kabuuang produksyon ng 
ekonomya. Kabilang 
dito ang mga pagka- 
kautang ng burukra- 
sya at ng mga insi- 
tusyon at korpora- 
syong pampinansya. 
Pambayad-utang pa 
lamang ay P357 bil- 
yon na o 46% ng ka- 
buuang badyet. Ang 
utang ng pamban- 
sang gubyerno ay 
nagkakahalaga ng 
US558 bilyon o hu- 
migit-kumulang 60% ng kabuuang 
utang publiko. 

Katawa-tawa ang badyet ng re- 
aksyunaryong gubyerno. Mataas 
ang itinatakda nitong maksimum 
sa paluging paggasta ngunit sa 
praktika ay lagi namang mas mala- 
ki pa rito ang ginagastos. Nagpa- 
pataw ito ng mas mataas na buwis 
sa isang wasak na ekonomya at pa- 
tuloy na gumagasta ng dambuha- 
lang halaga ng nalikom na buwis 
para sa pagbabayad-utang, militar 
at pulisya, pondo sa paniktik, pag- 
lalakbay sa ibang bansa, kompyu- 
ter, kotse para sa matataas na bu- 
rukrata at iba pa. 

Patuloy na lumiliit ang pondo 
para sa edukasyon, kalusugan, pa- 
bahay at iba pang serbisyong pan- 
lipunan. Nakikipagsabayan ang ko- 


Matinding hinagupit 
ng disempleyo at 
papabagsak na kita 
hindi lamang ang 
masang ankapawis ng 
mga manggagawa at 
magsasaka kundi pati 
ang mga panggitnang 
saray ng lipunan. 


rapsyon sa depresyon ng ekonomya 
bilang sanhi ng papaliit na kita ng 
estado. Ang depisit sa badyet no- 
ong isang taon ay P217 bilyon. 
Upang punan ang depisit sa bad- 
yet, ang rehimeng Macapagal-Arro- 
yo ay nangutang sa mga capital 
market! sa loob at labas ng bansa 
at pangunahing umaasa sa priba- 
dong pautang ng US kapalit ng ma- 
bibigat na kundisyon. 

Matarik na bumubulusok ang 
ekonomya ng Pilipi- 
nas mula pa noong 
krisis pampinansya 
noong 1997, bun- 
sod ng pandaigdi- 
gang sobrang pro- 
duksyon ng mga 
malamanupakturang 
may mababang dag- 
dag-halaga at ng 
pagtumal ng priba- 
dong konstruksyon. 
Mula noon, puma- 
imbulog ang tantos 
ng disempleyo tungo sa antas na 
mahigit 50%, kung hindi natin su- 
sundin ang kalokohang upisyal na 
depinisyon ng disempleyo, under- 
employment at self-employment sa 
mga upisyal na estadistika. Nawala 
na ang karamihan sa mga pangma- 
daliang trabahong kontraktwal at 
partaym sa mga sweatshop? na ko- 
nektado sa mga kumpanyang multi- 
nasyunal gayundin ang mga kaswal 
na trabaho sa gubyerno. Bukod pa 
ito sa pagbawas sa mga regular na 
trabahong pultaym alinsunod sa ti- 
naguriang patakaran sa pleksibleng 
paggawa. 

Matinding hinagupit ng disem- 
pleyo at papabagsak na kita hindi 
lamang ang masang anakpawis ng 
mga manggagawa at magsasaka 
kundi pati ang mga panggitnang 


1Mga institusyong mapagkukunan ng kapital katulad ng IMF, World Bank, mga 
pribadong bangko at iba pang institusyong pampinansya. 

2Mga pagawaan kung saan napakatindi ang pagsasamanatala at pang-aabuso 
sa mga manggagawa--napakababa ng pasahod, pinahahaba ang oras ng trabaho 


at masama ang kundisyon sa paggawa. 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2003 


saray ng lipunan. Mahigit 85% ng 
mamamayan ay nasadlak na sa ka- 
ralitaan. Ang malawak na masa ng 
sambayanan ay hinahagupit ng 
pagsirit ng tuwiran at di-tuwirang 
buwis, presyo ng mga batayang bi- 
lihin at mga bayarin sa mabilis na 
sumasahol na mga serbisyong pan- 
lipunan at imprastraktura. Mabilis 
na tumaas ang singil sa tubig, kur- 
yente, transportasyon at iba pang 
serbisyong publiko. 

Mahigit 60% ng kababaihan at 
mga bata ang dumaranas ng malub- 
hang malnutrisyon. Laganap ang 
mga sakit at bulnerabilidad sa ka- 
ramdaman. Halos walang serbi- 
syong pangkalusugan mula sa reak- 
syunaryong gubyerno kapwa sa ka- 
nayunan at kalunsuran. Papara- 
ming mga bata ang hindi na maka- 
pag-aral sanhi ng gipit na kalaga- 
yan ng kanilang mga magulang at 
kawalan ng mga pasilidad pang-es- 
kwela. Sa pinakamalalaking syudad 
lamang gumagastos ang gubyerno 
para sa pakitang-taong mga pro- 
yektong pabahay. 

Ang labis na suplay ng enerhi- 
ya bunsod ng puno-ng-katiwaliang 
pagdami ng mga pribadong kum- 
panya ng kuryente at ng pagpapa- 
takbo sa Malampaya gas pipeline ay 
hindi nagpababa sa mga singil 
kundi nagtulak pa sa mga kumpan- 
ya ng kuryente na sumingil ng so- 
bra sa mga konsyumer. Ang pribati- 
sasyon ng serbisyong tubig at mga 
estero sa national capital region ay 
nagresulta sa walang rendang pag- 
singil ng sobra kasabay ng pagsa- 
hol ng serbisyo. 

Sa kabila ng bangkrap at lug- 
mok na kalagayan ng ekonomya ng 
Pilipinas, ipinagyayabang ng reak- 
syunaryong gubyerno ang umano'y 
tumataas na tantos ng paglago ng 
ekonomya at ang tantos ng disem- 
pleyo na kakatwang mas mababa 
pa kaysa ilang mauunlad na kapita- 
listang bansa. Ang mga aktibidad 
na tinutustusan ng publikong 
utang, ang labis na pagpapalaki sa 


7 


bahagi ng sektor ng serbisyo sa 
ekonomya at ang mga remitans ng 
mga overseas contract worker ay lu- 
milikha ng ilusyong lumalago ang 
ekonomya. Ang mapanlinlang na 
depinisyon ng disempleyo ay lumi- 
likha rin ng ilusyon ng tantos ng 
disempleyong di-hamak na mas 
mababa kaysa totoo. 

Dahil sa pampulitikang krisis 
ng naghaharing sistema, nahihi- 
rapan na ang mga naghaharing 
uring malalaking kumprador at pa- 
nginoong maylupa na maghari sa 
dating paraan. Nagiging mas maig- 
ting at mas marahas ang mga kon- 
tradiksyon sa pagitan ng mga reak- 
syunaryong koalisyon, partido, 
paksyon at personahe. Nililimita- 
han ng malubhang krisis sa ekono- 
mya ang makukurakot sa gubyerno 
para magbigayan at makuntento 
ang naghahari at karibal na mga 
paksyon ng mga pulitikong kuma- 
katawan sa mga nagsasamantalang 
uring malalaking kumprador at pa- 
nginoong maylupa. Laging may 
alitan ang mga paksyon maging sa 
loob ng naghaharing koalisyong pi- 
nangungunahan ng pangkating Ma- 
capagal-Arroyo. Kaya pabagu-bago 
ang anyo at laman ng koalisyon. 

Matapos ang walang habas na 
pagsagad ng rehimeng Ramos kap- 
wa sa lokal at panlabas na publi- 
kong pangungutang at malakihang 
pag-ubos nito sa mga rekurso, ma- 
daling nailantad ng oposisyon ang 
katiwalian ng mga sumunod na re- 
himeng Estrada at Macapagal-Arro- 
yo. Garapalang tumiba ang mga 
naghaharing pangkatin sa mga 
kontratang publiko at mga pautang 
ng mga ahensyang pampinansya ng 
gubyerno at pribadong kumontrol 
sa pasugal at iba pang mapagkaka- 
kitaang kriminal na aktibidad. 

Ang mga kontradiksyon sa ha- 
nay ng mga reaksyunaryong puliti- 
ko ay nasasalamin sa mga kontra- 
diksyon sa hanay ng mga paksyon 
ng militar at pulisya. Mahalaga pa- 
ra sa bawat reaksyunaryong puliti- 


8 


ko at partido ang magkaroon ng 
matibay na koneksyon sa alinman 
sa mga paksyong militar at pulis. 
Gayundin, mahalaga para sa mga 
upisyal ng militar at pulisya na 
magkaroon ng matibay na konek- 
syon sa alinmang paksyon ng mga 
reaksyunaryong pulitiko. Nagpo- 
protektahan ang mga paksyon ng 
burukratiko at armadong makinarya 
ng estado. 

Ginagamit ng pinakamasasama 
at pinakamalalakas na paksyon ng 
mga upisyal ng militar at pulisya 
ang kanilang mga tauhan para ku- 
montrol at magpatakbo ng mga 
sindikatong kriminal na sangkot sa 
mga bawal na gamot, pasugal, 
prostitusyon, pangingidnap, is- 
magling, bayarang pagpatay, pag- 
nanakaw, pangangarnap at iba pa. 
Ang pinakamalalakas na paksyon ay 
mga aktibong 
ahente ng reak- 
syunaryong puliti- 
ka sa pambansang 
antas. Nagtitipon 
sila ng mga pon- 
dong pangampan- 
ya para sa napipi- 
sil nilang mga 
kandidato sa pag- 
kapresidente. Nag- 


ristang mga pambobomba na pu- 
matay ng maraming sibilyan sa 
Mindanao sa layuning bigyang-kat- 
wiran ang terorismo ng estado at 
interbensyong militar ng US gamit 
ang “gera laban sa terorismo” bi- 
lang sangkalan. 

Minanipula ng US ang papet at 
tiwaling katangian ng rehimeng 
Macapagal-Arroyo upang makapag- 
dikta ng patakarang pang-ekono- 
mya alinsunod sa islogan ng globa- 
lisasyon ng “malayang pamilihan” 
at makapagpuslit ng mga ahenteng 
maka-US sa mahahalagang bahagi 
ng burukrasya gamit bilang prente 
ang tinaguriang Accelerating 
Growth, Investment and Liberaliza- 
tion with Equity (AGILE) upang 
magtulak ng mga patakaran at ba- 
tas na kapaki-pakinabang para sa 
US at mga Amerikanong kumpan- 
yang multinasyu- 
nal. 

Sa kumpas ng 
US, pinalabas ni 
Macapagal-Arroyo 
na terorista ang 
rebolusyonaryong 
kilusan at pina- 
lakpakan nito ang 
pagkakabilang ng 
Partido, BHB at ng 


piprisinta nga- r $ punong konsul- 
yong kandidato sa b/ tant sa pulitika ng 
pagkapresidente NA NDFP sa listahan 
ang isang dating | EF. PALA A ng mga “terorista” 
pambansang upi- APR ra. Tall” 2 ng mga gubyer- 


syal ng pulisya na 
ong kriminal. 
Gayon na lamang kalaganap 
ang inabot ng korapsyon at krimi- 
nalidad sa hanay ng mga upisyal 
miltar, kabilang sina dating defense 
secretary Gen. Angelo Reyes at da- 
ting intelligence chief Brig. Gen. 
Victor Corpus, kaya naglunsad ng 
publikong protesta ang mahigit 
300 nakabababang upisyal ng army 
at navy noong Hulyo 26, 2003 at 
kabilang sa mga inilantad nilang 
krimen ang sobrang pagpepresyo sa 
mga suplay ng sundalo at ang tero- 


isang pangino- 


nong US, Dutch, European Council 
at ilang iba pa. Sa gayon, pinaba- 
ngis pa at kinunsinti niya ang pi- 
nakabrutal na mga kampanya ng 
panunupil laban sa mamamayan at 
mga rebolusyonaryong pwersa, la- 
luna sa kanayunan. 

Sinuspinde rin niya ang usa- 
pang pangkapayapaan sa pagitan 
ng GRP at NDFP. Pati mga militan- 
teng unyon ng manggagawa at iba 
pang organisasyong masa ay inaku- 
sahan niya ng “terorismo” dahil sa 
pagtatanggol nila sa mga pamban- 
sa at demokratikong karapatan at 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2003 


paggigiit ng mga repormang panli- 
punan at pang-ekonomya upang ib- 
san ang pagdurusa ng mamamayan. 

Sinungaling ang tingin ng ma- 
lawak na masa ng sambayanan kay 
Macapagal-Arroyo dahil sa pagde- 
deklara niya noong Disyembre 30, 
2002 na hindi siya tatakbo sa pag- 
kapresidente at sa 
pagbawi niya rin di- 
to makaraan ang 
ilang buwan. Laga- 
nap ang pag-asang 
hindi siya mananalo 
sa eleksyong presi- 
densyal, maliban 
kung mamimili siya 
ng boto at mamani- 


Si Sen. Raul Roco 
man o ang artistang 
si Fernando Poe Jr. 

ang pumangalawa sa 
kanya, madaling 
mabubuo ang isang 
malawak na 
nagkakaisang prente 


wing parlamentaryo ang anyo ng 
gubyerno at siya'y maging presi- 
denteng ala-France.3 Gayundin, 
umaasa siyang makikinabang at 
masisiyahan ang US sa isang ba- 
gong konstitusyong pumapawi sa 
mga probisyon kaugnay ng mga ka- 
rapatang tinukoy sa doktrinang Mi- 
randa,4 ukol sa so- 
beranya sa ekono- 
mya at proteksyon 
sa pambansang so- 
beranya, at pagba- 
bawal sa mga dayu- 
hang base militar, 
dayuhang tropa at 
mga nukleyar, biolo- 
gical at kemikal na 


pulahin niya ang KONG weapons of mass 
Kaaapruba, lamang upang panagutin siya ABERYA. 

na teknolohiya sa sa pandaraya sa Maaari pa rin si- 
pagbibilang ng boto eleksyon. yang matalo sa 


gamit ang kompyu- 

ter. Kaya naghahanda ang mga ka- 
ribal niya sa pulitika na udyukan 
ang mamamayan na maglunsad ng 
mga dambuhalang protestang masa 
at manawagan ng interbensyong 
militar ng kanilang mga kasabwat 
sa reaksyunaryong armadong pwer- 
sa. 

Si Sen. Raul Roco man o ang ar- 
tistang si Fernando Poe Jr. ang pu- 
mangalawa sa kanya, madaling ma- 
bubuo ang isang malawak na nag- 
kakaisang prente upang panagutin 
siya sa pandaraya sa eleksyon. Sina 
Eduardo Cojuangco na bantog sa 
pagnanakaw sa coco levy, dating 
presidente Joseph Estrada at ang 
mga Marcos ay magsisikap na kahit 
paano'y makinabang sa kaguluhang 
pampulitika at sa kalalabasan nito. 
Sa pag-asang “mananalo” siya sa 
eleksyon at sa takot sa marahas na 
reaksyon ng kanyang mga kalaban, 
nag-aalok na si Macapagal-Arroyo 
ng amnestiya at pakikipagkasundo 
sa pinakamalalaking mandaram- 
bong tulad nina Cojuangco, Estrada 
at mga Marcos. 

Nag-aalok din siya ng kumben- 
syong konstitusyunal upang ga- 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2003 


eleksyon sa kabila 
ng lahat ng magagamit niyang re- 
kursong materyal at pandaraya. Su- 
balit walang anumang garantiyang 
ang mananalo ay may saligang 
pagkakaiba sa kanya. Lahat ng mga 
mayor na kandidato sa pagkapresi- 
dente ay nakatatakbo dahil tuma- 
tanggap sila ng pangampanyang 
pondo at pasilidad mula sa mga 
nagsasamantalang uring malala- 
king kumprador at panginoong 
maylupa at dahil sumusumpa sila 
ng pangangayupapa sa mga imper- 
yalistang interes ng US. 

May ilang progresibong partido 
at kandidatong tumatakbo para sa 
mga pusisyon sa antas na mas ma- 
baba sa pagkapangulo at senado. 


Masasamantala nila ang laganap na 
galit sa pinakamakapangyarihang 
mga reaksyunaryong partido at pu- 
litiko gayundin ang mga kontradik- 
syon sa hanay ng mga reaksyunar- 
yong partido at kandidato. Maipag- 
wawagji nila ang makabuluhang bi- 
lang ng mga pwesto maliban kung 
magmaniobra ang mga imperyalista 
at mga lokal na reaksyunaryo 
upang sagkaan ang kanilang pana- 
nalo. 

Kaugnay ng napipintong reak- 
syunaryong eleksyon, ang mga 
progresibo at reaksyunaryong par- 
tido at kandidato ay kapwa lumala- 
pit sa Partido at iba pang rebolu- 
syonaryong pwersa dahil sa baseng 
masa ng mga ito. Bilang rebolusyo- 
naryong prinsipyo, hindi naniniwa- 
la ang Partido na ang pakikibakang 
elektoral ang pinakamabisang pa- 
raan para makamit ang pambansa 
at panlipunang paglaya ng mama- 
mayan. Ngunit binibigyang-pansin 
ng Partido ang paglapit ng mga 
partido at kandidatong pulitikal sa 
balangkas ng pakikipagkaisang 
prente. 

Matapos sumunod sa direksyon 
ng US at ng mga sagad-sagarang 
papet sa militar, sa pangunguna ni 
Gen. Angelo Reyes, na magdeklara 
ng patakarang todo-gera laban sa 
mga rebolusyonaryong pwersa at 
paralisahin ang usapang pangkapa- 
yapaan ng GRP at NDFP mula 2001, 
hayagang nagpapakita si Macapa- 
gal-Arroyo nitong mga huling bu- 
wan ng pagnanais na muling buk- 
san ang naturang negosasyon. Wa- 


3Sa konstitusyon ng France na pinagtibay noong 1958, pinalaki nang husto 
ang kapangyarihan ng presidente at binawasan naman ang kapangyarihan ng 
parlamento. Ang prime minister at gabinete ay hinihirang lamang ng presidente, 
kaiba sa mas laganap na kaayusan sa parlamentaryong sistema ng gubyerno kung 
saan ang prime minister ang tumatayong puno ng gubyerno at kung may 


presidente man ay palamuti lamang. 


4Doktrinang ligal na nagmula sa isang tampok na desisyon ng Korte Suprema 
ng US noong 1966. Iniuutos nito na bago arestuhin at imbestigahan ang isang 
suspek, dapat ipaalam sa kanya ng tagaarestong pulis ang ligal na karapatan 
niyang huwag idawit ang sarili sa inihaharap na kaso. Kapag hindi ito ginawa ng 
pulis, hindi maaaring gamitin ng tagausig bilang ebidensya ang anumang paha- 


yag ng suspetsado. 


la pang linaw kung muli ngang ma- 


bubuksan ang usapan. Maaring 
nagkukunwari lamang siyang inte- 
resado sa usapang pangkapayapaan 
upang palambutin ang kanyang 
mapandigmang reputasyon. 

Laging nagpapahayag ang 
NDFP ng seryosong interes sa pag- 
papatuloy ng usapang pangkapaya- 
paan dahil nais nitong mabuo ang 
Joint Monitoring Committee upang 
pabweluhin ang implementasyon 
ng Comprehensive Agreement on 
Respect for Human Rights and In- 
ternational Humanitarian Law at 
pabilisin ang pagsisikap tungo sa 
pagbabalangkas ng Comprehensive 
Agreement on Social and Economic 
Reforms. 

Ang papalubhang krisis sa eko- 
nomya at pulitika ng naghaharing 
sistema ay nagpapaigting sa pang- 
aapi at pagsasamantala sa malawak 
na masa ng sambayanan. Laging 
nagsisikap ang mga naghaharing 
reaksyunaryo na ipasa sa kanila 
ang bigat ng krisis at supilin sila 
kapag sila ay tumututol. Ang pag- 
labag sa mga karapatang pang-eko- 
nomya, panlipunan at pangkultura 
ng mamamayan ay laging may ka- 
tambal na paglabag sa mga karapa- 
tang sibil at pampulitika. 

Sa direksyon ng US at sa tulak 
ng globalisasyon ng “malayang pa- 
milihan” at ng “gera laban sa tero- 
rismo”, walang habas na nilalabag 
ng rehimeng Macapagal-Arroyo ang 
mga karapatang-tao. Ngunit hindi 
natatakot ang mamamayan, lalu- 
pat may mga rebolusyonaryong 
pwersa at mga ligal na demokrati- 
kong pwersang determinadong pu- 


10 


mukaw, mag-organisa at magpaki- 
los sa kanila. 

Ang malawak na masa ng sam- 
bayanan ay paparaming nagbaba- 
ngon upang itaguyod, ipagtanggol 
at isulong ang kanilang mga pam- 
bansa at demokratikong interes la- 
ban sa dayuhan at pyudal na pag- 
hahari at sa nag-iibayong tungu- 
hing pasista. Ang kilusang mang- 
gagawa ay masigasig na nagta- 
tanggol sa mga karapatang pang- 
unyon at iba pang demokratikong 
karapatan at naggigiit ng across 
the board na dagdag sa sahod at 
tumutuligsa sa tumataas na presyo 
ng langis, pagkain at iba pang ba- 
tayang pangangailangan. Tinututu- 
lan nito ang malulupit na aksyon 
ng estado at ng mga kapitalista pa- 
ra magtanggal ng mga manggaga- 
wa, bawasan ang sahod, mangwa- 
sak ng mga unyon at mambuwag 
ng mga welga. 

Ang kilusang magsasaka ay 
naggigiit ng tunay na reporma sa 
lupa at kumukundena at tumututol 
sa lahat ng mga pakana para bawi- 
in maging ang mga naunang paki- 
tang-taong reporma sa lupa at pag- 
ibayuhin ang konsolidasyon ng lu- 
pa sa kamay ng iilang korporasyon 
at pamilyang panginoong maylupa. 
Ang masang magsasaka at mga et- 
nikong minorya ang pangunahing 
sinasalanta ng malulupit na kam- 
panyang pagkubkob at panunupil 
ng militar gayundin ng kasinglupit 
na pagsisikap ng mga korporasyon 
at mga pamilyang panginoong 
maylupa para mangamkam ng lupa. 
Naglulunsad ng lahat ng anyo ng 
pakikibaka ang aping mamamayan 


sa kanayunan upang igiit at ipag- 
tanggol ang kanilang mga karapa- 
tan. 

Nakapagsagawa ng mga ak- 
syong masa ang kababaihan, kaba- 
taan, mga propesyunal, aktibistang 
pangkultura, relihiyoso, makaba- 
yang negosyante at iba pang sektor 
ng lipunan upang itaguyod ang ka- 
ni-kanilang sektoral na isyu. Nakii- 
sa rin sila sa mga manggagawa at 
magsasaka upang bigyang-diin ang 
komun na interes ng mga sektor at 
pag-ibayuhin ang kanilang bisa at 
pagkakaisa. Naglulunsad sila ng 
mga lokal at pambansang aksyong 
masa. 

Ang mga Pilipino sa ibang ban- 
sa, na karamiha'y mga migranteng 
manggagawa, ay bumubuo ng 10% 
ng populasyon na nagpapasok ng 
napakahalagang dolyar sa kaban ng 
estado. Patriyotiko sila at nagna- 
nais na magtrabaho sa sariling 
bansa at makapiling ang kanilang 
mga pamilya. Ngunit wala silang 
makuhang trabaho sa gitna ng la- 
ganap na disempleyo. Ikinagagalit 
nila ang pagtanggi ng reaksyunar- 
yong estado na bigyan sila ng pro- 
teksyon sa ibang bansa samanta- 
lang pinapatawan sila nito ng na- 
pakaraming bayarin. Kaya naglu- 
lunsad sila ng mga militanteng 
protesta sa ibang bansa at gayun- 
din ang kanilang mga pamilya sa 
loob ng bansa. 

Mahalaga ang mga ligal na kilu- 
sang masa. Nailalantad ng mga ito 
ang kasamaan ng naghaharing sis- 
tema at minsa'y nakapagtutulak ng 
ilang reporma at pagluwag ng kala- 
gayan. Ngunit hindi mababago ng 
mga ito ang saligang katangian ng 
mapang-api at mapagsamantalang 
naghaharing sistema. Tanging ang 
armadong rebolusyon ang maka- 
pagpapabagsak sa naghaharing sis- 
tema at makapagpapalit dito ng 
bagong sistemang malaya sa im- 
peryalismo at mga nagsasamanta- 
lang uri, demokratiko, makataru- 
ngan, masagana at maunlad. 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2003 


3. Lumulubhang pandaigdigang krisis 


ng pandaigdigang sistemang 
kapitalista ay binabayo ng pi- 
nakamalalang krisis ng sobrang 
produksyon at krisis sa pinansya 
mula noong matapos ang Ikala- 
wang Digmaang Pandaigdig. Apat 
na taon nang lumulubha ang pan- 
daigdigang krisis. Ang pinakama- 
tinding sinasalanta ng krisis ay ang 
mga bansa sa Asia, Mfrica at Latin 
America at ang mga paurong na 
bansa sa dating 
blokeng Soviet. La- 
hat ng mga panda- 
igdigang sentro ng 
kapitalismo, ang 
US, European Uni- 
on at Japan ay pa- 
wang tinamaan ng 
panloob na krisis 
at ng biglang pag- 
kitid ng pandaigdi- 
gang merkado. 
Nakalamang 
ang US bunsod ng 
establisado nitong 
kapangyarihan sa 
ekonomya, pulitika 
at militar, ng 
ungos nito sa mataas na teknolohi- 
ya at ng katayuan nito bilang pina- 
kamalaking pamilihan ng mga pro- 
duktong pangkonsumo at bilang ul- 
timong pinatutunguhan ng pinaka- 
malalaking daloy ng puhunan mula 
sa ibang pandaigdigang sentro ng 
kapitalismo, mga bansang nag- 
eeksport ng langis at ng lahat ng 
iba pang bahagi ng daigdig noong 
dekada 1990. Binigyan nito ng bu- 
ong kalayaan ang monopolyo kapi- 
talistang kasibaan na nagpapang- 
gap bilang globalisasyon ng “mala- 
yang pamilihan”. Nakaakit ng dayu- 
hang pondo ang mataas na tantos 
ng interes sa US, ang masiglang 
stock market, ang bula ng high-tech 
at ang masiglang pamilihan ng 
mga produktong pangkonsumo. 
Umiral ang ilusyon ng walang 
hanggang paglago ng “bagong eko- 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2003 


Ang saligang problema 
ng imperyalismo ay ang 
pagpiga ng 
monopolyong burgesya 
ng maksimum na tubo 
sa pamamagitan ng 
pagbabawas ng mga 
manggagawa at sa kita 
ng mga tunay na 
tagalikha ng produkto 
at sa bandang huli'y 
pagwasak sa pamilihan 
ng mga produkto sa 
tunay na ekonomya. 


nomya” na walang implasyon at 
walang disempleyo habang mina- 
masaker ang mga regular na traba- 
hong pultaym at pinapalitan ng 
mga trabahong partaym. Sumobra 
ang suplay ng pinansya bunsod ng 
labis na pangungutang ng US sa la- 
bas, pananamsam ng mga korpora- 
syon sa mga bangko at pondong 
pampensyon, ispekulatibong pag- 
sasanib ng mga kumpanya at so- 

brang kumpensa- 


syon sa mga 
upisyal ng kum- 
panya, at pagpa- 


palobo sa halaga 
ng mga ari-arian 
sa impluwensya ng 
bula ng high-tech. 

Mula Marso 
2000, malalim ang 
inilubog ng ekono- 
mya ng US. Ang 
pagbagsak ng pi- 
nansya ay kina- 
tampukan ng pag- 
sadsad ng stock 
market at ng epi- 
demya ng mga pa- 
utang na di masingil, na human- 
tong sa pagkalugi ng mga invest- 
ment house? at mga kumpanyang 
industriyal. Hindi ito maiiwasan 
dahil ang tunay na ekonomya ay ti- 
namaan ng sobrang produksyon ng 
mga produktong high-tech, indus- 
triyal at agrikultural, dambuhalang 
depisit sa kalakalan sanhi ng so- 
brang importasyon ng mga produk- 
tong pangkonsumo, at malaking 
utang panlabas bunsod ng dayu- 
hang pamumuhunan. Sa walang 
prenong pagbagsak ng stock market 
sa US, US$8 trilyon ang naglaho. 
Tuluy-tuloy ang pagbagsak ng pro- 
duksyong industriyal nang may pa- 
nandaling mga panahon ng pagla- 
go sa ilang kwarto ng taon. Ang US 


ay may mahigit US$6.94 trilyong 
publikong pagkakautang at mahigit 
US$3.0 trilyong netong utang pan- 
labas. 

Sa ilalim ng neoliberal na pata- 
karan ng globalisasyon ng “mala- 
yang pamilihan”, ang pandaigdi- 
gang sistemang kapitalista ay uma- 
bot na sa punto kung saan ang so- 
brang produksyon at pagbagsak ng 
pinansya kapwa sa mga atrasado at 
sobrang-maunlad na bansa ay 
nauugnay at bumubwelta sa isa't 
isa tungo sa pagkitid ng pandaigdi- 
gang pamilihan sa kapinsalaan ng 
lahat. Ang saligang problema ng 
imperyalismo ay ang pagpiga ng 
monopolyong burgesya ng maksi- 
mum na tubo sa pamamagitan ng 
pagbabawas ng empleyo at sa kita 
ng mga tunay na tagalikha ng 
produkto at sa kalauna'y pagwasak 
sa pamilihan ng mga produkto sa 
tunay na ekonomya. 

Sa ilalim ng rehimeng Bush, 
ang US ay tinamaan ng papalalang 
krisis sa ekonomya at naging mas 
agresibo higit kailanman. Tina- 
tangka nitong makaahon sa pang- 
ekonomyang krisis sa pamamagitan 
ng pagkakaloob ng mga kaltas sa 
buwis para sa monopolyong burge- 
sya at mga kumpanya nito (nagka- 
kahalagang US52.65 trilyon sa loob 
ng sampung taon) at paglalagay ng 
dagdag na kapital sa kanilang ka- 
may, pag-engganyo sa kanila na 
pumasok sa produksyong pandig- 
ma, paggarantiya sa kanila sa pa- 
mamagitan ng mga kontrata sa 
pagbili ng mga produktong pandig- 
ma, pang-uupat ng isterya para sa 
tinaguriang gera laban sa terorismo 
at paglulunsad ng mga gerang ag- 
resyon. Habang naglalaan ng mas 
malaking pondo para sa produk- 
syong pandigma, panunupil sa 
ngalan ng pambansang seguridad 


3Mga kumpanyang nangangalakal at namamahala ng mga sapi, seguro at 
puhunan ng ibang kumpanya at mga indibidwal. 


11 


at mga gerang agresyon, patuloy 
na binabawasan ng US ang panli- 
punang gastusin. 

Tila lubos na matagumpay at 
mapagkakakitaan ang magkasunod 
na gerang agresyon ng US sa 
Afghanistan at Iraq. Nakasakop 
ang US ng malalaking tipak ng ba- 
gong teritoryong pang-ekonomya 
sa anyo ng mapagkukunan ng mu- 
rang paggawa at hilaw na materya- 
les (langis, laluna), larangan ng 
pamumuhunan, 
saklaw ng implu- 
wensya at malala- 
kas na pusisyon. 
Tuwang-tuwa ang 
mga  imperyalis- 
tang Amerikano na 
gamitin ang aabot 
sa US$400 bilyon 
upang muling pu- 
nan at paunlarin 
pa ang mga armas 
nito, na kalakha'y 
weapons of mass 
destruction. Ang 
mga bagong kon- 
tratang iginawad ng gubyernong 
US sa military-industrial complex 
nagbunsod sa sinasabing paglago 
ng ekonomya ng US nitong ikalawa 
at ikatlong kwarto ng 2003. 

Ngunit ang paglagong ito ay 
nangangahulugan lamang ng pag- 
lago ng produksyon at tubo ng mi- 
litary-industrial complex. Hindi ito 
nakalikha ng makabuluhang dami 
ng trabaho laluna sa manupaktura. 
Hindi ito nagbunsod ng mataga- 
lang makabuluhang pagbawas sa 
6% tantos ng disempleyo at sa 
tatlong milyong manggagawang 
Amerikano na nawalan ng trabaho 
sa ilalim ng administrasyong Bush. 
Ang paglagong walang nalilikhang 


trabaho ay hindi magreresulta sa 
tuluy-tuloy na pagbawi ng nakara- 
tay na ekonomya ng US. 

Sa kalagayang lumulubha ang 
krisis ng pandaigdigang sistemang 
kapitalista, nagiging litaw ang mga 
kontradiksyon sa pagitan ng mga 
imperyalistang kapangyarihan. Ang 
European Union at ang Japan ay 
nakalikha rin ng sobrang produk- 
tong industriyal at agrikultural at 
naggigiit na alisin ng US ang mga 
tuwiran at di-tu- 
wirang subsidyo 
sa mga prodyuser 
nito at panatili- 
hing bukas ang 
pamilihang Ame- 
rikano. Kasama 
ang iba pang ban- 
sang nag-eeksport 
ng asero, puspu- 
san nilang tinutu- 
lan ang mataas na 
taripang ipinapa- 
taw ng US sa im- 
portasyon ng ase- 
ro. Naobliga ang 
US na sumunod sa utos ng World 
Trade Organization na ibaba nito 
ang naturang taripa. 

Subalit nakita natin sa usapin 
ng Iraq ang ilang matitinding kon- 
tradiksyon sa pagitan ng US at ilan 
sa mga mayor na imperyalistang 
alyado nito. Hanggang ngayon, ga- 
lit ang France, Germany at Russia 
pati na ang China sa ginawang 
panggegera at pagsakop ng US sa 
Iraq. May pinakamagagandang 
idinadahilan ang mga ito sa pagtu- 
tol sa gerang agresyon ng US sa 
Iraq at bukod dito'y hindi naman 
naunang sumalakay ang Iraq sa US 
at patuloy itong tumalima sa desi- 
syon ng UN Security Council na 


Binubuo ito ng mga kumpanyang gumagawa ng kagamitang pandigma, ng 
establisamyentong militar at ng gubyernong US na nakikinabang sa gastusing 
militar at sa produksyon ng mga armas. Ang katawagang ito ay unang ginamit ni 
Pres. Dwight Fisenhower ng US noong 1961 nang balaan niya ang mamamayang 
Amerikano laban sa "malakas na impluwensya ng military-industrial complex sa 
paghubog sa patakarang panlabas ng US.” 


12 


paghanapin ng weapons of mass 
destruction ang mga tagasiyasat ng 
UN. 

Kaalinsabay, ang France, Ger- 
many, Russia at China ay mayroon 
noong pinagkakakitaang mga kon- 
trata sa Iraq. Mula nang sakupin ng 
US ang Iraq, pinawalambisa nito 
ang mga kontrata ng gubyernong 
Iraqi sa mga kumpanyang mula sa 
naturang mga bansa, ngunit sa 
kabilang banda'y naggigiit namang 
bawasan o ipagpaliban ang pagba- 
bayad ng Iraq sa kanilang mga pa- 
utang. Tahasan silang ipinwera ng 
US sa pinakamahahalagang kontra- 
ta para sa rekonstruksyon at reha- 
bilitasyon ng mga malawakang wi- 
nasak at pininsala ng US bago pa 
man at habang inilulunsad ang ika- 
lawang gerang agresyon laban sa 
Iraq. Abala ang US sa programa ng 
pribatisasyon at pagmonopolyo sa 
pribatisasyon ng produksyon ng la- 
ngis, mga rekursong langis at iba 
pang yaman ng Iraq. 

Isinangkalan ng rehimeng Bush 
ang mga atake noong Setyembre 
11 upang salakayin ang Afghanis- 
tan at magtayo ng isang lambat ng 
mga base at istasyong militar ng 
US sa Central Asia at sa rehiyon ng 
Caspian Sea upang makontrol ang 
yamang langis sa mga rehiyong ito 
at hadlangan ang daloy ng langis 
patungong Europe at China labas 
sa mga kontrolado nitong daluyan 
patungo sa mga Amerikano at Bri- 
tish na kumpanya ng langis. Ga- 
yundin, nilupig at sinakop ng US 
ang Iraq upang direktang maangkin 
ang dambuhalang yamang langis 
nito, makapagmantine ng mga ba- 
se militar para kontrolin ang buong 
Middle East at panatilihin ang US 
dollar bilang salapi ng mga tran- 
saksyon sa langis. 

Habang abala ang US sa pagpa- 
sok sa Central Asia gamit ang “ge- 
ra laban sa terorismo” bilang sang- 
kalan, sa isang banda ay tila bukas 
na tinanggap ng Russia at China 
ang panghihimasok, subalit sa ka- 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2003 


bilang banda nama'y pinahigpit pa 
nila ang kooperasyong militar sa 
pagitan ng Russia, China, Kyrgyz- 
stan, Uzbekistan at Tajikistan sa 
ilalim ng Shanghai Cooperative Or- 
ganization Treaty. Malinaw na nag- 
sisikap ang US na lamangan sa pu- 
sisyon ang Russia at China ngunit 
ang dalawa namang ito ay nagsisi- 
kap ding pahusayin ang kanilang 
pusisyon para hindi sila malikod ng 
US. 

Abala ngayon ang nag-iisang 
superpower at ang iba pang tradi- 
syunal na kapangyarihang imperya- 
lista sa pagsisikap na samantalahin 
ang lugmok na kalagayan ng ikat- 
long daigdig at mga bansa sa da- 
ting blokeng Soviet. Nagsisikap si- 
lang magkaisa laban sa mga aping 
mamamayan at bansa rito sa pama- 
magitan ng UN Security Council, 
IMF, World Bank, WTO, NATO at iba 
pang alyansang militar. Ngunit 
nag-aagawan din sila sa lyamadong 
pusisyon dahil likas sa mga imper- 
yalistang kapangyarihan ang mag- 
pursiging palakihin ang kani-kani- 
lang teritoryong pang-ekonomya sa 
daigdig. Malamang na sa atrasado 
at paurong na mga bansa mag- 
banggaan ang mga ito. Kaugnay 
nito, maaaring paglaban-labanin 
ng mga estadong naggigiit ng 
pambansang kasarinlan at ng mga 
aping mamamayan at bansa ang 
mga imperyalistang kapangyarihan 
upang hadlangan, antalain o bigu- 
in ang kanilang agresyon. 

Ang nag-iibayong armadong 
paglaban ng iba't ibang pwersang 
Afghan at Iragi ay pinoproblema 
ngayon ng US nang higit pa sa mga 
kontradiksyon nito sa ibang imper- 
yalistang kapangyarihan. Ang nag- 
papanibagong-lakas na Taliban at 
iba pang pwersang mujahedeen” sa 
Afghanistan ay naglulunsad ng pa- 
paraming opensiba laban sa US at 


mga alyado nito sa NATO. Isang 
malawak na hanay ng mga pwersa 
sa Iraq, kabilang ang mga burges 
nasyunalista, komunista, Sunni, 
Shia, Kristyano, Arabo, Kurd, Turk- 
men at iba pang etnikong komuni- 
dad ang lumalaban sa mga pwer- 
sang mananakop ng US at sa papet 
na Iraqi Governing Council. 

Pumihit na ang sitwasyon la- 
ban sa mga pwersa ng US, na siya 
na ngayong target ng mga opensi- 
bang gerilya. Sa tantya noon ng 
mga tinaguriang neo-konserbatibo 
sa rehimeng Bush, ligtas silang 
makapaglulunsad ng mga gulpi-de- 
gulat na pananalakay upang malan- 
sag ang mga gubyernong tumutu- 
tol sa mga dikta ng US. Ngunit hin- 
di nila naikonsidera 
na kakailanganing 
magmantine sa lupa 
ng militar at iba 
pang tauhan ng US 
upang masiguro ang 
mga pakinabang 
mula sa gera. Sa lo- 
ob ng mahabang pa- 
nahon, sisikapin ng 
US na mahawakan 
ang malaking pakinabang na na- 
kamkam nito at matatali ito sa pa- 
kikipaglaban sa mga anti-imperya- 
listang pwersa at mamamayan. 

Napakahalaga para sa mamama- 
yan ng daigdig ang pakikibaka ng 
mamamayan ng Iraq at Afghanistan 
para sa kanilang pambansang pag- 
laya at upang dulutan ng mga pa- 
matay na dagok ang imperyalis- 
mong US. Kung wala ito, walang 
sasantuhin ang US sa paglulunsad 
ng mga gerang agresyon alinsunod 
sa doktrina ng gerang panansala at 
para isulong ang pasismo sa US at 
daigdig gamit bilang sangkalan ang 
isang permanenteng “gera laban sa 
terorismo.” 

Sa kalakhan, ang mga eksport 


7Literal na nangangahulugang mandirigma sa isang jihad o banal na gera ng 
mga Muslim. Karaniwang tawag sa mga kasapi ng mga Islamikong kilusang geril- 


ya. 
ANG BAYAN Disyembre 26, 2003 


Pumihit na ang 
sitwasyon laban sa 
mga pwersa ng US, 
na siya na ngayong 

target ng mga 
opensibang gerilya 


ng mga bansa sa Asia, Latin Ameri- 
ka at Africa at ng mga paurong na 
bansa sa dating blokeng Soviet ay 
hilaw na materyales, ilang malama- 
nupaktura at mas kaunti pang pro- 
duktong manupaktura. Sumobra 
ang produksyon ng lahat ng ito at 
ang sobrang produksyon ay human- 
tong sa pagbabawas ng produk- 
syon, pagkalugi at maramihang 
tanggalan sa trabaho. Masyadong 
lumaki ang depisit sa kalakalan ng 
mga bansang ito at nagresulta ito 
sa papalaking pagkakautang na 
mahigit USS3 trilyon nang walang 
maaasahang lunas sa loob ng pan- 
daigdigang sistemang kapitalista. 

Mga sakiting kuting ang kinau- 
wian ng mga tinaguriang tigre sa 
Southeast Asia bun- 
sod ng integrasyon 
ng China sa panda- 
igdigang sistemang 
kapitalista at ng so- 
brang produksyon 
nito ng mga manu- 
pakturang pangkon- 
sumo at mga mala- 
manupaktura na 
may mababang dag- 
dag-halaga para sa mga imperyalis- 
tang bansa at mga karatig-bansa. 
Subalit ang China mismo ay bulne- 
rable sa katotohanang marami-ra- 
ming bansa ang patuloy sa sobrang 
produksyon ng katulad na mga pro- 
dukto para sa mga imperyalistang 
bansa kung saan kumitid na ang 
pamilihan ng mga produktong 
pangkonsumo. 

Inaasahan ng US na ang pagpa- 
sok ng China sa WTO ay magreresul- 
ta sa ibayo pang paglalansag sa 
mga industriyang pag-aari ng esta- 
do na itinayo noon sa ilalim ng so- 
syalismo at sa pagpapabilis sa 
kumpradorisasyon ng ekonomya ng 
China. Samantalang nakapangingi- 
babaw nga ang malaking kumpra- 
dor burgesya sa pambansang bur- 
gesya, ang US ay napakaproteksyu- 
nista at napakamapanlamang sa 
monopolistang paraan sa mga usa- 


13 


ping pangkalakalan kaya nagkaisa 
ang China, India, Brazil at 17 atra- 
sadong bansa laban sa pusisyon ng 
US sa WTO. 

Ilang gubyerno sa ikatlong da- 
igdig ang naggigiit ng pambansang 
kasarinlan laban sa pinakagarapal 
na mga antagonistikong hakbang, 
imposisyon at banta ng mga imper- 
yalista. Ang pinakamatatatag sa 
kanila ay yaong 
mga mahigpit na 
nagtataguyod ng 
pambansang kasa- 
rinlan at sosyalis- 
mo. Mayroon ding 
nakahihimok sa 
suporta ng mama- 
mayan mula sa 
burges-nasyuna- 
listang pusisyon 
upang tutulan 
ang pinakamasa- 
samang pakana ng 
US. Isang nagpa- 
patuloy na bunga 
ng mga rebolusyonaryong kilusang 
pinamunuan ng proletaryado ang 
dekolonisasyon ng napakaraming 
bansa mula nang matapos ang Ika- 
lawang Digmaang Pandaigdig. 
Sobrang kapangahasan na para sa 
US kung mula sa neokolonyalismo 
ay muli pa itong mangongolonya. 

Ang mga aping mamamayan at 
bansa ang pinakamalaki at pinaka- 
maaasahang bukal ng paglaban sa 
imperyalismo at para sa pamban- 
sang kasarinlan at demokrasya. Si- 
la ang naglulunsad ng pinakama- 
tinding paglaban dahil sila ang du- 
maranas ng  pinakamatitinding 
anyo ng pang-aapi at pagsasaman- 
tala. Ang kanilang pakikitunggali 
sa imperyalismo ang pangunahing 
kontradiksyon sa kasalukuyan. Sa 
nakararaming kaso ngayon, ang na- 
turang kontradiksyon ay natatak- 
pan ng pangangayupapa ng mga 
papet na gubyerno sa imperyalis- 
mo. 

Dulot ng kawalan ng mga epek- 
tibong rebolusyonaryong partido 


14 


ng proletaryado sa maraming ban- 
sa, ang mga aping mamamayan at 
bansa ay madaling napapailalim sa 
makaisang-panig na karahasan ng 
mga naghaharing reaksyunaryo o 
nahahati sa mararahas na reaksyu- 
naryong kilusan. Ngunit kapag 
mayroong mga rebolusyonaryong 
partido, makababangon ang mga 
mamamayan at bansa alinsunod sa 
patriyotiko at 
progresibong lin- 
ya laban sa mga 
imperyalista at 
mga lokal na re- 
aksyunaryo. Ma- 
kapagbubuo sila 
ng mga demokra- 
tikong kilusang 
masa at mga ar- 
madong rebolu- 
syonaryong kilu- 
sang masa. 

Ngayon, sa 
mga bansa sa 
ikatlong daigdig 
matatagpuan ang mga partido at 
kilusang masang nagsusulong ng 
armadong rebolusyon. Ang mga ito 
ay sa Pilipinas, Nepal, India, Peru, 
Turkey, Colombia, Iraq, Afghanis- 
tan, Eelam3 at iba pa. Ang arma- 
dong rebolusyon ay maaaring mala- 
wakang lumaganap tulad ng apoy 
sa parang, simbilis ng paglubha ng 
pandaigdigang krisis at ng panana- 
lasa ng US. Lubhang mahalaga ang 
paglaganap ng armadong rebolu- 
syon, laluna ng mga matagalang 
digmang bayan sa mga bansang 
agraryo, dahil mapuputol nito ang 
mga galamay ng imperyalismo at 
maihahanda nito ang proletaryado 
sa mga imperyalistang bayan 
upang balang araw ay mapuruhan 
ang monopolyong burgesya. 

Sa mga mayor na imperyalis- 
tang bansa at mga minor na kapi- 
talistang bansa, may malawakang 


mga welga ng manggagawa at mga 
aksyong protesta ng mamamayan 
sa pangkalahatan laban sa kalaga- 
yang pang-ekonomya, panlipunan 
at pampulitika. Noong nagwawala 
ang US para maglunsad ng gerang 
agresyon laban sa Iraq, maraming 
pagkakataong nagbangon ang da- 
an-daang libo at milyun-milyong 
mamamayan sa mga mayor na kabi- 
sera ng mga imperyalistang bansa, 
kabilang ang US, United Kingdom, 
Spain at Italy. Sa rurok nito noong 
Pebrero 2003, tatlumpung milyong 
mamamayan ang nag-aklas sa loob 
ng dalawang araw sa buong mundo. 
Nang iragasa ng US ang gerang 
agresyon at magdadakdak ang bur- 
ges na masmidya at mga reaksyu- 
naryong partido at institusyon sa 
US hinggil sa pagsuporta sa mga 
tropang mananakop, humupa ang 
kilusang anti-gera dahil ang mga 
organisado at ispontanyong pwer- 
sang kalahok dito ay kapwa wala 
pang sapat na lakas para manaig sa 
mga ipokritong pwersang bumaling 
sa pagsuporta sa gerang agresyon. 
Ang kahinaan ng kilusang anti-ge- 
ra at anti-imperyalista ay maiuugat 
pa rin sa rebisyunistang pagkaka- 
nulo sa sosyalismo at sa sumunod 
na imperyalistang opensiba sa 
ideolohiya, pulitika at ekonomya 
para salantain ang proletaryado at 
mamamayan ng daigdig. 
Gayunman, ang sukdulang pag- 
sasamantala at pang-aapi sa ilalim 
ng islogan ng globalisasyon ng 
“malayang pamilihan” at “gera la- 
ban sa terorismo” ay nag-uudyok 
na sa mamamayan ng daigdig na 
lumaban at magkaisa upang laba- 
nan ang imperyalismong US at pi- 
gilin ang ibayo pa nitong pagsasa- 
mantala at pang-aapi sa kanila at 
ang pagbubunsod nito ng paniba- 
gong digmaang pandaigdig. Ilang 
panahon na lamang ay tuluy-tuloy 


8Tamil Eelam ang buong pangalan nito. Ito ang independyenteng estadong 
nais itatag ng mga minoryang Tamil sa hilaga at silangang bahagi ng Sri Lanka. 
Ang armadong pakikibaka rito ay inilulunsad ng Liberation Tigers of Tamil Eelam. 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2003 


nang makapagpapanibagong-sigla 
ang malawak na kilusang anti-im- 
peryalista para sa pambansang 
pagpapalaya, demokrasya at sosya- 
lismo. 

Inaasahan nating magiging 
mas garapal at mas agresibo pa ang 
US. Kung hindi ito sapat na maita- 
tali ng armadong paglaban ng ma- 
mamayan sa mga lugar na sinalan- 
ta nito at kung saan nalansag nito 
ang gubyerno sa pamamagitan ng 
mga high-tech na sandata, katulad 
sa Balkans, Central Asia at Middle 
East, patuloy itong mang-uupat at 
maglulunsad ng mga gerang agre- 
syon sa East Asia at iba pang lugar. 

Dapat nating itaguyod sa ating 


rehiyon ang pagkakaisa ng lahat ng 
aktwal at potensyal na pwersang 
anti-imperyalista at hikayatin si- 
lang maglunsad ng mga anti-im- 
peryalistang pakikibakang masa. 
Tiyak na ibayo pang ipapataw ng 
US ang hegemonya nito sa rehi- 
yong kinatatakaman nito bilang sa- 
ganang mapagkukunan ng likas na 
yaman at murang paggawa, bilang 
dambuhalang pamilihan at lara- 
ngan ng pamumuhunan. Kaya lagi 
itong nagpapakana at nagmamani- 
obra upang paluhurin ang China, 
lansagin ang Democratic People's 
Republic of Korea at sugpuin ang 
digmang bayan sa Pilipinas. 
Habang sinisikap nating isu- 


long ang anti-imperyalistang pag- 
kakaisa sa ating rehiyon, dapat din 
nating hikayatin ang gayong pag- 
kakaisa sa lahat ng kontinente at 
bansa. Madadaig lamang natin ang 
imperyalismong US, ang Numero 
Unong kaaway ng mamamayan ng 
daigdig, kung magkakaisa ang ma- 
mamayan ng daigdig at paiigtingin 
nila ang kanilang rebolusyonar- 
yong pakikibaka sa papalawak na 
saklaw. Buo ang kumpyansa natin 
na di maglalao'y huhugos ang ma- 
lawak na kilusang anti-imperyalista 
at ang pandaigdigang rebolusyong 
proletaryo sa gitna ng lumulub- 
hang krisis ng pandaigdigang siste- 
mang kapitalista. 


4, Tupdin ang bagong Tatlong Taong Plano 


ng araw-araw ay lumulubhang 

krisis ng lokal na naghaharing 
sistema ng malalaking kumprador 
at panginoong maylupa at ng pan- 
daigdigang sistemang kapitalista 
ay lumilikha ng napakainam na ka- 
lagayan para sa pagsulong ng pam- 
bansa-demokratikong rebolusyon 
ng sambayanang Pilipino sa pamu- 
muno ng Partido Komunista ng Pi- 
lipinas. Tiwala tayong matutupad 
natin ang kasalukuyang tatlong ta- 
ong planong binalangkas ng Komi- 
te Sentral ng ating Partido. 

Dapat nating tupdin ang sumu- 
sunod na mga pangunahing layu- 
nin ng plano: 

1. Palakasin ang Partido sa 
ideolohiya, pulitika at organisa- 
syon. Palaganapin ang Marxismo- 
Leninismo-Maoismo. Isulong ang 
bagong-demokratikong rebolusyon. 
Magpatupad ng kampanya ng re- 
krutment sa Partido na ang target 
ay ilandaang libong kasapi. 

2. Itaguyod ang pamumuno 
ng Partido sa Bagong Hukbong 
Bayan at sa armadong rebolu- 
syon. Kabigin ang milyun-milyong 
mamamayan sa armadong rebolu- 
syon sa pamamagitan ng patakaran 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2003 


at mga taktika sa pakikipagkaisang 
prente. Magpalawak at magpatatag 
ng mga ugnay at pakikipagtulu- 
ngan sa lahat ng posibleng alyado. 

3. Pasaklawin ang mga lara- 
ngang gerilya sa mayorya ng mga 
munisipalidad, laluna yaong nasa 
mga estratehikong bahagi ng ka- 
puluan. Kumprehensibong tugunan 
ang mga rekisito ng 
gitnang subyugto 
ng estratehikong 
depensiba sa pama- 
magitan ng pagpa- 
palawak pa at pag- 
bibigay ng ibayong 
pansin sa paalun- 
along konsolidasyon 
sa bawat munisipa- 
lidad. 

4. Ibayo pang 
palawakin at paigtingin ang pa- 
kikibakang anti-imperyalista, 
antipyudal at anti-pasista. Ihiwa- 
lay at ibagsak ang rehimeng Maca- 
pagal-Arroyo. Labanan ang nag-ii- 
bayong interbensyong militar ng 
US at terorismo ng estado. 


Pagpapalakas sa ideolohiya 
Dapat patuloy na palaganapin 


Dapat nating gagapin 
nang husto ang mga 
aral mula sa ating 
istorikong karanasan 
at mula sa ating 
kasalukuyang 
pakikibaka sa 
Pilipinas 


ng Partido ang Marxista-Leninis- 
tang paninindigan, pananaw at pa- 
mamaraan at ang mga saligang 
prinsipyong itinaguyod ng Ikala- 
wang Dakilang Kilusang Pagwawas- 
to. Dapat nating gagapin nang 
husto ang mga aral mula sa ating 
istorikong karanasan at mula sa 
ating kasalukuyang pakikibaka sa 
Pilipinas. Dapat na- 
ting tasahin at gaw- 
an ng ebalwasyon 
ng ating kasaluku- 
yang gawain, tu- 
kuyin ang ating 
mga kalakasan at 
kahinaan at magsa- 
gawa ng pagpuna at 
pagpuna-sa-sarili 
upang maitaas ang 
antas ng ating rebo- 
lusyonaryong kamalayan at ma- 
paunlad ang ating gawain at estilo 
ng paggawa. 

Kasabay nito, itaguyod natin 
ang pagbabasa at pag-aaral sa mga 
akda nina Marx, Engels, Lenin, Sta- 
lin at Mao at ilunsad ang batayan, 
intermedya at abanteng mga kurso. 
Dapat nating gamitin ang batayang 
kurso upang tiyaking lahat ng ka- 


15 


sapi ng Partido ay nakauunawa sa 
mga saligang prinsipyo ng Marx- 
ismo-Leninismo-Maoismo at ang 
intermedyang kurso para tiyaking 
lahat ng kadre ng Partido (laluna sa 
panggitnang antas) ay marunong 
magsuri at lumutas ng mga proble- 
ma sa gabay ng ating syentipikong 
pananaw at pamamaraan. Dapat 
nating gamitin ang abanteng kurso 
upang makapagpaunlad ng ilang li- 
bong kadreng mayroon o magkaka- 
roon ng responsableng mga pusi- 
syon sa sentral at intermedyang 
mga antas ng Partido. 

Dapat seryosong mag-aral ng 
teoryang militar at matutong mag- 
linaw at lumutas ng mga problema 
sa estratehiya at taktika ang mga 
kadre ng Partido na itinalagang 
magsagawa ng 
pagsasanay puliti- 
ko-militar at mga 
kursong pag-aaral 
ng Partido sa huk- 
bong bayan. Ang 
mga kadreng naka- 
talaga sa gawaing 
edukasyon sa mga 
makauri o sektoral 
na organisasyon at 
institusyon, ga- 
yundin sa ilang 
mahahalagang 
usapin, ay dapat 
seryosong mag- 
aral ng angkop na teorya at matu- 
tong maglinaw at lumutas ng mga 
problemang kinakaharap. 

Bilang mga komunista, tayo ay 
kapwa patriyotiko at internasyuna- 
lista. Dapat nating alamin ang 
umiiral na kalagayan kapwa sa Pili- 
pinas at sa buong daigdig. Dapat 
umugnay ang Partido sa mga parti- 
do komunista at partidong mang- 
gagawa sa ibayong dagat upang 
makipagpalitan sa kanila ng mga 
karanasan at ideya sa mga ugna- 
yang bilateral at mga pagtitipong 
multilateral. Kaya itinataas natin 
ang antas ng ating pag-uunawaan 
at itinataguyod ang praktikal na 


16 


kooperasyon ng mga partido ga- 
yundin ng mga pormasyong masa. 

Dapat nating gagapin ang mga 
mayor na usapin sa ideolohiya at 
pulitika sa pandaigdigang pakiki- 
baka ng proletaryado at mamama- 
yan laban sa imperyalismo at reak- 
syon. Kaya, ano pa man ang ating 
kasalukuyang gawain, batid nating 
ang ginagawa natin para sa rebolu- 
syong Pilipino ay isang ambag sa 
malawak na kilusang anti-imperya- 
lista at proletaryo-sosyalistang re- 
bolusyon sa pandaigdigang saklaw. 


Pagpapalakas sa pulitika 

Bilang abanteng destakamento 
ng uring manggagawa, dapat pa- 
munuan ng Partido ang pambansa- 
demokratikong rebolusyon sa pa- 
mamagitan ng 
matagalang dig- 
mang bayan. Da- 
pat nating gami- 
tin at paunlarin 
kapwa ang rebo- 
lusyonaryong ar- 
madong pakikiba- 
ka at ang nagka- 
kaisang prente 
bilang mga san- 
data sa pagpapa- 
bagsak sa kaaway 
at pagsusulong sa 
pakikibaka ng 
mamamayan para 
sa pambansang pagpapalaya at de- 
mokrasya. 

Kaugnay nito, dapat nating ga- 
wing inspirasyon sa pagkilos ang 
rebolusyonaryong diwa ng pagli- 
lingkod sa sambayanan. Dapat na- 
ting pukawin, organisahin at paki- 
lusin ang masa. Dapat nating ala- 
min lagi sa mamamayan ang kani- 
lang kalagayan, mga kahilingan at 
kakayahan para sa kanila ring ka- 
pakinabangan at para sumulong 
ang rebolusyonaryong pakikibaka. 

Dapat patuloy na pagsanibin 
ng Partido ang rebolusyonaryong 
armadong pakikibaka, tunay na re- 
porma sa lupa at pagtatayo ng ba- 


seng masa upang mabigyang-ka- 
ganapan ang pangunahing nilala- 
man ng demokratikong rebolusyon 
at makapag-ipon sa kanayunan ng 
kinakailangang lakas para maagaw 
ang kalunsuran sa buong bansa sa 
hinaharap. 

Dapat tayong magtayo ng mga 
larangang gerilya sa mayorya ng 
mga munisipalidad at dagdagan ng 
20% ang bilang ng mga ito. Dapat 
nating abutin ang lakas-kumpanya 
sa bawat larangang gerilya, na may 
isang platun bilang sentro de gra- 
bidad. Dapat nating pagsikapang 
magkaroon ng isang platun bilang 
sentro de grabidad sa bawat muni- 
sipalidad. Dapat nating dagdagan 
ang lakas ng hukbong bayan sa pa- 
mamagitan ng pagbubuo ng mili- 
syang bayan sa mga baryo at mga 
yunit sa pagtatanggol sa sarili sa 
mga organisasyong masa. 

Dapat magkaroon ng di kukula- 
ngin sa anim na larangang gerilya 
ang bawat rehiyon. Dapat nating 
palawakin ang kasalukuyang mga 
larangang gerilya o paramihin ang 
mga ito upang mapagdugtung-dug- 
tong ang mga ito o paliitin ang 
mga patlang sa pagitan at mapaun- 
lad ang kooperasyon at koordina- 
syon ng mga ito. Ang sentro de 
grabidad ng isang rehiyon ay maa- 
aring isang platun, pinalaking pla- 
tun o kumpanya, depende sa antas 
ng pangkabuuang pag-unlad at ng 
kalupaan sa rehiyon. Ang pagka- 
kabuo ng ating mga panrehiyong 
pwersang panlaban sa malawak na 
saklaw ay maghuhudyat ng paniba- 
gong antas ng pag-unlad ng ating 
digmang bayan. 

Dapat tayong magrekrut ng mas 
maraming manggagawa at naka- 
pag-aral na kabataan para kumilos 
sa hukbong bayan at mahusay si- 
lang ikumbina sa mga Pulang man- 
dirigmang nagmula sa uring mag- 
sasaka. Dapat nating sanayin ang 
di kukulangin sa 25% ng ating mga 
Pulang mandirigma upang maging 
mga upisyal sa iba't ibang antas. 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2003 


Dapat nating palakasin ang sistema 
ng kumand at muling pasiglahin 
ang pambansa at mga panrehiyong 
kumand sa operasyon. 

Dapat maglaan ang hukbong 
bayan ng malaki-laking panahon sa 
pagtatayo ng baseng masang may 
sapat na lawak at lalim para maka- 
pagbigay sa atin ng sapat na pu- 
wang para sa epektibong maniobra 
(tulad ng dispersal, konsentrasyon 
at pagpapalipat-lipat) at magbi- 
gay-kakayahan sa atin para maka- 
paglunsad ng mga taktikal na 
opensiba at maipagwagi ang mga 
ito sa dalas na kakayanin. Dapat 
nating palakihin ang ating organi- 
sadong baseng masa nang 30-40% 
bawat taon sa susunod na tatlong 
taon. Dapat tayong mag-organisa 
ng daan-daang libong mamamayan 
sa bawat rehiyon. 

Dapat nating determinadong 
paigtingin ang digmang bayan at 
dapat tayong maglunsad ng mga 
taktikal na opensiba sa dalas na ka- 
ya nating ipagtagumpay. Ito la- 
mang ang paraan para makapag- 
ipon tayo ng armadong lakas at 
makasulong tungo sa pagbabagsak 
sa naghaharing sistema at pagbibi- 
gay-kapangyarihan sa mga mang- 
gagawa at magsasaka. Ito lamang 
ang paraan para epektibo nating 
malabanan ang interbensyong mili- 
tar at agresyon ng US. 

Dapat nating ilunsad ang kam- 
panya sa reporma sa lupa at iba 
pang kampanyang masa alinsunod 
sa kalagayang umiiral sa mga loka- 
lidad. Dapat buong-sigasig nating 
itayo ang mga organo ng kapang- 
yarihang pampulitika at patatagin 
ang mga ito sa pamamagitan ng 
suporta ng mga organisasyong ma- 
sa ng manggagawa, magsasaka, ka- 
babaihan, kabataan, aktibistang 
pangkultura, mga bata at iba pang 
sektor. Sa kanayunan, dapat nating 
sundin ang antipyudal na linyang 
makauri sa balangkas ng pakikipag- 
kaisang prente para sa pambansang 
pagpapalaya at demokrasya. 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2003 


Dapat nating itayo ang nagka- 
kaisang prente sa pamamagitan ng 
pagbubuo ng maraming anyo ng 
mga alyansa bukod pa sa saligang 
alyansang manggagawa-magsasa- 
ka. Dapat nating buuin ang alyansa 
ng mga progresibong pwersa sa pa- 
mamagitan ng pagbubuklod sa ma- 
sang anakpawis at petiburgesyang 
lunsod. Dapat naman nating buuin 
ang alyansa ng mga patriyotikong 
pwersa sa pamamagitan pagbubuk- 
lod sa mga progresibong pwersa at 
panggitnang burgesya. Saanman at 
kailanma't maaari 
sa pambansa at lo- 
kal na mga antas, 
dapat tayong mag- 
buo ng mga pansa- 
mantala at mabu- 
buway na pakiki- 
pag-alyansa sa mga 
reaksyunaryong lu- 
malaban sa kasalu- 
kuyang komun na 
kaaway. 

Dapat isakatu- 
paran ng Partido 
ang patakaran at 
mga taktika sa pa- 
kikipagkaisang prente upang maa- 
bot ang milyun-milyong mamama- 
yang di pa naoorganisa sa mga re- 
bolusyonaryong pwersa at upang 
dagdagan ang kasalukuyang lakas 
ng mga rebolusyonaryong pwersa. 
Dapat nating gamitin ang nagkaka- 
isang prente para isulong ang ar- 
madong rebolusyonaryong kilusan 
gayundin ang ligal na demokrati- 
kong kilusang masa kapwa sa ka- 
lunsuran at kanayunan. 

Nananawagan ang Partido sa 
lahat ng demokratikong pwersa sa 
Pilipinas na umugnay sa kanilang 
mga katulad sa ibayong dagat 
upang maitaguyod ang pagkakaisa 
at pagsusuportahan at mabuo ang 
malawak na kilusang anti-imperya- 
lista. Gumanap ng natatanging pa- 
pel ang mga demokratikong pwersa 
sa Pilipinas sa paglaban sa globali- 
sasyon ng “malayang pamilihan”, 


Upang patuloy na 
maitaas ang 
epektibidad ng 
pamumuno ng Partido 
sa kanayunan, dapat 
permanenteng italaga 
sa kanayunan ang mga 
kadre at kasapi ng 
Partido na mula sa mga 
manggagawa at 
nakapag-aral na 
kabataan 


mga imperyalistang gerang agre- 
syon at iba pang isyu. Dapat nila 
itong ipagpatuloy. 


Pagpapalakas sa 
organisasyon 

Dapat nating sundin lagi ang 
prinsipyo ng demokratikong sentra- 
lismo. Ang sentralisadong pamu- 
muno ay nakabatay sa demokrasya 
at ang demokrasya ay ginagabayan 
ng sentralisadong pamumuno. Iti- 
natakwil natin kapwa ang burukra- 
tismo at anarkiya. Dapat nating pa- 
natilihin ang ba- 
lanse ng disiplina 
at kalayaan, ng 
nagkakaisang ka- 
pasyahan at pag- 
papabwelo sa ini- 
syatiba upang la- 
banan ang kaaway 
at magtagumpay. 

Ang pang-orga- 
nisasyong plano 
para palakihin ang 
Partido ay dapat 
bumatay sa kasalu- 
kuyang kasapian at 
tinatayang kakaya- 
han. Dapat gumawa ng makatwi- 
rang tantya kung paano maparara- 
mi ang kasalukuyang kasapian. Kai- 
langan natin ng daan-daang libong 
kasapi ng Partido para pamunuan 
ang gawain sa pagkumpleto sa pa- 
kikibaka para sa pambansa-demo- 
kratikong rebolusyon. Kung hindi 
magkakaroon ng signipikanteng 
paglaki ang kasapian ng Partido, 
hindi tayo makagagawa ng maka- 
buluhang pagsulong sa rebolusyon 
at hindi tayo makagaganap ng ma- 
raming klase ng kinakailangang 
mga tungkulin. 

Dapat repasuhin at suriin ng 
Partido ang uring pinagmulan at 
makauring katayuan ng mga kadre 
at kasapi ng Partido upang matiyak 
na ang mayorya ay pangunahing 
nagmumula sa uring manggagawa 
at magsasaka. Dapat ding repasu- 
hin at suriin ng Partido ang heo- 


17 


grapikong distribusyon ng mga 
kadre at kasapi at ang porsyento 
nila sa populasyon. Dapat nating 
itaguyod ang balansyadong pag- 
unlad ng organisasyon ng Partido. 
Dapat nating palakasin ang mahi- 
hinang bahagi ng organisasyon ng 
Partido at lalo pang palakasin ya- 
ong malalakas na. 

Dapat maagap na magrekrut ng 
mga kandidatong kasapi ng Partido 
mula sa hanay ng pinakamulat at 
pinakamilitanteng mga elemento 
ng armadong rebolusyonaryong ki- 
lusan at ligal na kilusang masa. Da- 
pat tiyakin ng kinauukulang mga 
organo at yunit ng Partido na ang 
mga kandidatong kasapi ay nakaku- 
kuha ng batayang edukasyong 
pampartido at nabibigyan ng ma- 
katwirang klase at dami ng pansu- 
bok na gawain sa loob ng pana- 
hong itinatakda ng saligang batas 
ng Partido. Dapat maagap na tang- 
gapin bilang mga ganap na kasapi 
ng Partido ang mga kandidatong 
kasapi matapos matugunan ang 
mga rekisito. 

Dapat patuloy na magpaunlad 
ang Partido ng mga kadre at kasapi 


gayundin ng mga organo at yunit 
sa kilusang manggagawa, sa BHB, 
sa kilusang magsasaka, sa mga ki- 
lusan ng petiburgesyang lunsod at 
sa mga kilusang nakabatay sa isyu. 
Bunga nito, dapat maging di-ha- 
mak na nakararami sa kasapian ng 
Partido ang mga kasaping mangga- 
gawa o magsasaka ang pinagmulan 
o katayuan. 

Upang patuloy na maitaas ang 
epektibidad ng pamumuno ng Par- 
tido sa kanayunan, dapat perma- 
nenteng italaga sa kanayunan ang 
mga kadre at kasapi ng Partido na 
mula sa mga manggagawa at naka- 
pag-aral na kabataan. Maaari ring 
pansamantalang italaga sa kanayu- 
nan ang mga kandidatong kasapi 
ng Partido at mga aktibistang ma- 
sa mula sa kalunsuran upang matu- 
to at makaganap sila ng ilang 
tungkulin. 

Ang mga kadre at kasapi ng 
Partido ay dapat gumanap ng rebo- 
lusyonaryong gawain hindi lamang 
sa mga progresibong organisa- 
syong masa at institusyon kundi 
gayundin sa mga reaksyunaryo, 
nang hindi naglalantad ng sarili at 


sa pamamagitan ng mahusay na is- 
tilong matiyaga at mapanghimok 
kaugnay ng mga isyu. Makailang 
ulit na nating napatunayan ang 
ating kakayahang magbuo ng mga 
grupo ng Partido at ng mga patri- 
yotiko at progresibong seksyon sa 
loob ng mga reaksyunaryong orga- 
nisasyon at institusyon. Matagum- 
pay din tayo sa transpormasyon ng 
ilang organisasyon at institusyong 
dati'y pinamumunuan ng mga reak- 
syunaryo. 

Umaasa tayong sa pamamagi- 
tan ng pagtupad sa kasalukuyang 
tatlong taong plano ay higit ta- 
yong lalakas at taun-tao'y magka- 
kamit ng mas malalaking tagumpay 
sa pagsusulong ng bagong-demo- 
kratikong rebolusyon laban sa im- 
peryalismong US at mga lokal na 
nagsasamantalang uri. Nakatitiyak 
tayong ang katuparan ng plano ay 
maghahanda sa atin sa mas malala- 
king laban at mas malalaking ta- 
gumpay at maglalapit sa atin sa 
ganap na tagumpay ng bagong-de- 
mokratikong rebolusyon laban sa 
imperyalismong US at mga lokal na 
reaksyunaryo. JAB 


18 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2003 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Espesyal na isyu 
Disyembre 26, 2003 
www. philippinerevolution.org 


Mapangahas na isulong 

ang rebolusyong Pilipino sa gitna 
ng lumulubhang krisis ng daigdig 
at ng bansa 


Mensahe sa ika-35 anibersaryo haharing sistema ng malalaking kumprador at pangi- 


. . Io o noong maylupa. 
ng Partido Komunista ng Pilipinas Ang nakamit nating mga tagumpay ay lubos na pi- 


naggugulan ng pagpupunyagi, pakikibaka at mga sak- 
ripisyo. Kaugnay nito, pinupuri namin ang lahat ng 
mga kadre at kasapi ng Partido, mga Pulang 
kumander at 

| mandirigma, 
mga aktibis- 
tang masa at 
ang buong 
sambayanan 
sa lahat ng 


ni Kasamang Armando Liwanag 
Tagapangulo, Komite Sentral 
Partido Komunista ng Pilipinas 


ta ng Pilipinas, ikinararangal kong iparating ang 

pinakamilitanteng pagbati ng rebolusyonaryong 
pakikiisa sa lahat ng mga kasama, kaibigan at sa ma- 
lawak na masa ng sambayanan sa okasyon ng ika-35 
anibersaryo ng muling pagtatatag ng Partido sa 
teoretikong pamamatnubay ng Marxismo-Leninis- 
mo-Maoismo at batay sa kasaysayan at 
kasalukuyang kalagayan ng Pilipi- , 
nas. baa 

Buong-galak nating ipinagdi- 

riwang ngayon ang malalaking ta- 
gumpay na naipon ng ating Parti- 
do sa loob ng mahabang pana- 
hon, gayundin ang mga bagong 
tagumpay na nakamit sa ilalim ng 
Tatlong Taong Plano para sa 1999- 
2002 at nitong isang taon sa ila- 
lim ng Tatlong Taong Plano pa- # 
ra sa 2003-2005. May matibay @ 
tayong tuntungan para ma- @ 


S a ngalan ng Komite Sentral ng Partido Komunis- 


M7 Z. z 
GE 


NI 


NAG: 


pangahas na isulong ang re- NN PA | 
bolusyong Pilipino sa gitna BNS NG 
ng lumulubhang krisis ng 15 PEN KK 

pandaigdigang sistemang ka- | / A MRY 
pitalista at ng lokal na nag- 7 


